พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๑๐ 

ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
สารัมมณทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม อาศัยอารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 2 

สารัมมณธรรม อาศัยอนารมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สารัมมฌธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมฌธรรม และอนา เม มณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

สารัมมฌธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมฌธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 



พร 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 3 

ในอนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

[๔] สารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ 

ที่เป็นสารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 

โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 4 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
อเหตุกปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมฌธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ. 

อนารัมมฌธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

สารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

สารัมมฌธรรม และอนารมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมฌธรรม และอนาร้มมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย อเหตุกปฏิสนธิขณะ. 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมฌธรรม และอนาร้มมณธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 5 

[๕] อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อนารัมมฌธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ตลอดจนถึงอสัญญสัตว์. 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

[๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 6 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี" ๓ 

[๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙. 

ฯลฯ 

[๘] ในอารัมมฌปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๙ฯลฯ. 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๙] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

สารัมมณธรรม อาศัยอนารมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

สารัมมณธรรม และอนารัมมฌธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 7 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

อนารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม และอนาร้มมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

[๑๐] สารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมฌธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

สารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนา เม มณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

[๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในสมทันตรปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 8 


ในสหชาตปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี 

" ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี' 

1 ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในริปากปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี" 

๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในริคตปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในอริคตปัจจัย 

มี" 

๙. 


[๑๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 9 

ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 
สารัมมณธรรม และอนารมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมฌธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

สารัมมฌธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนาเมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปฏิสนธิ. 

สารัมมฌธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ. 

[๑๓] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 10 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

[๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ฯลฯ 

[๑๕] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัย 
ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอนันตรปัจจัยกับฯลฯ มี" ๓ 

ในสมบันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๙. 

นิสสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 11 
สังสัฏฐวาร 

[๑๖] สารัมมณธรรม คลุกเคล้ากับสาร'มมฌธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

[๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ 

[๑๘] สารัมมฌธรรม คลุกเคล้ากับสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย. 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม ซึ่งเป็นเหตุกขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ฯลฯ. 

[๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑ 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๒๐] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือสารัมมณเหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 12 

สาร'มมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๒๑] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรม 
นั้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น กุศลธรรมที่ตนอบรมแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ พระอริยะทั้งหลาย 
พิจารณาโคตรภู โวทาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ 
ละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว 
บุคคลรู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยกำเริบแล้วในกาลก่อน 

บุคคลพิจารณาขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม โดยเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลที่พร้อมเพรียงด้วยสารัมมณจิต ด้วยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ'ญจายตนะ 
อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
สารัมมณขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ 
แก , เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , ยถากํ'มมุปคญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ 
แก , อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย. 

อนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 13 

คือพระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 
นิพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู 
แก , โวทาน 
แก่มรรค 
แก , ผล 

แก , อาวัชชนะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ พิงเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
อนารัมมณขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ 
แก , เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , ยถาก้มมุปคญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ 
แก , อาวัชชนะ 


โดยอารัมมฌปัจจัย. 

[๒๒] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลธรรม 
นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทำกุศลธรรมนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะย่อมเกิดขึ้น ทิฏฐิย่อมเกิดขึ้น ฯลฯ 
กุศลธรรมที่อบรมแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้ว ทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายที่ออกจากมรรคแล้ว ทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
ทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 14 

บุคคลทำสารัมมณขันธ์ทั้งหลาย ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลิน เพราะทำสารัมมณขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ สารัมมณอธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอธิปติปัจจัย. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปดี ได้แก่สารัมมณอธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม และอนารมมณธรรม 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ สารัมมณอธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
บุคคลทำจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ 
[๒๓] สารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ สารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี ๗ นัยเหมือนกับ 
สหชาตปัจจัย ในปฏิจจวาร 

เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวารมี ๖ นัย 
เป็นปัจจัยโดยนึสสยปัจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับนึสสยปัจจัยในปฏิจจวาร. 

[๒๔] สารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมฌธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่างคือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนึสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วย่อมให้ทาน ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 15 

บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ปัญญา ความปรารถนา สุขอันเป็นไปทางกาย ทุกข์อันเป็นไป 
ทางกาย แล้วย่อมให้ทาน ฯลฯ 

บุคคลยังสมาบัติให้เกิด ฆ่าสัตว์มีชีวิต ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขอันเป็นไปทางกาย ทุกข์อันเป็นไปทางกาย 
เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา แก , ราคะ แก่ความปรารถนา แก , สุขอันเป็นไปทางกาย แก , ทุกข์อันเป็นไป 
ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่างคือ 
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัย ฤดู โภชนะ เสนาสนะแล้วให้ 
ทาน ยังสมาบัติให้เกิด ฆ่าสัตว์มีชีวิต ทำลายสงฆ์ 
ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก่สุขอันเป็น 
ไปทางกาย แก่ทุกข์อันเป็นไปทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๒๕] อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , สารัมมณขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๖] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยปัจฉาชาต ปัจจัย มี ๑ นัย. 

[๒๗] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอาเสวนปัจจัย มี ๑ นัย. 

[๒๘] สารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัมม 
ปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 16 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือสหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมฌธรรม และอนารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ สารัมมณเจตนา เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๒๙] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยวิปากปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๓๐] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารัมมณธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ กพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้โดยอาหารปัจจัย. 

[๓๑] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารัมมณธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย. 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ จักขุนทรีย์ และจักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ และกายวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
กายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 17 

[๓๒] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 
เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 
เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๑ นัย. 

[๓๓] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารมมณธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

มี ๒ อย่างคือ สหชาต ปัจฉาชาต 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่างคือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่สารัมมณขันธ์ทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๓๔] สารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย'ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารัมมฌธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม และอนารัมมฌธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

อนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , สารัมมณขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 18 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , สารัมมณขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

สารัมมฌธรรม และอนาร้มมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิ 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ขันธ์ ๑ ที่เป็นสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

สารัมมฌธรรม และอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สารัมมณขันธ์ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏ 
ฐานรูป โดยอัตถิปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ สารัมมณขันธ์ และกพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ สารัมมณขันธ์ และรูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 


[๓๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี" ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี" ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี" ๑ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี" ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี" ๗ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี" ๖ 



พร 

ะอภิธรร; 

มปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 19 

ในนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี 

" ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี" 

๑ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี 

" ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" 

๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี" 

( 2 . 

ในอินทริยปัจจัย 

มี" 

๖ 

ในฌานปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี" 

๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี 

" ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี 

" 1๑? 

ในอัตถิปัจจัย 

มี" 

๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" 

๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี" 

๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี" 

๗ 


[๓๖] สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

สารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อนารัมมฌธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉา 
ชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

สารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรมโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 20 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี" ๗ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี" ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

[๓๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๓ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ภาค 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี" 

กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๓๙] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

สารัมมณทุกะ จบ. 

จิตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต. 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูป อาศัยชิต. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 22 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๑ และชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยคือ ชิต อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตเกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ชิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ชิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ขันธ์ ๑ ชิต 
และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิตเกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ 
[๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 23 

คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิต 
ในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิต 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และจิตอาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิตและชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ. 

[๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในอาหารปัจจัย มี" ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 24 

ในอินทริยปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในวิปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ 

[๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่เป็นชิตเกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุกชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ อาศัยชิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตเกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ ชิตและชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่เป็นชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 25 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่ไม่ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยชิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

[๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย กฏัตตารูป 
อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปปัจจัย มี ๕ นัย. 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูป อาศัยชิต. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 26 

ธรรมที่เป็นจิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิต 
ในปฏิสนธิขณะ จิต หทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม , ใช่จิต เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่จิต 
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต และชิต ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย กฏัตตารูป อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย. 

[๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นจิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ. อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต และชิต. 

ฯลฯ 

[๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

[๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕. 

ฯลฯ 

[๕๐] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอนันตรปัจจัยกับฯลฯ มี" ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 28 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในอวิคตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๕. 

สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร. 

[๕๑] ธรรมที่ไม , ใช่จิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือสัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
ตลอดถึงมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ชิต อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ชิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิต 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ชิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต อาศัยชิตและหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต และชิต ขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยชิตและหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 29 

[๕๒]ธรรมที่ไม่ใช่จิตอาศัยธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มีด นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ชิต อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตและสัมปยุตต 

0 , /. 0 , 0 , ” ’ 

ขันธทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
กายายตนะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 30 

[๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๕๔] ธรรมที่ไม , ใช่จิต อาศัยธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุกจิต 

ในอเหตุปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
จิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
อาศัยจักขายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่จิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นชิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ อเหตุก 
ปฏิสนธิ ฯลฯ 

ในเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
กายายตนะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต อาศัยธรรมที่ไม , ใช่จิต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ จิตและชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อเหตุกปฏิสนธิ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย 
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 31 

ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม , ใช่จิต เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต อาศัยชิต และหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัย 
จักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และชิต. 


ฯลฯ 

[๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 32 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ 

[๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕. 

[๕๗] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕. 

นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจาร. 

สังสัฏฐวาร 

[๕๘] ธรรมที่ไม , ใช่จิต คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต ขันธ์ ๑ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นชิต คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตคลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม , ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 33 

[๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

ฯลฯ 

[๖๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ทั้งหมด. 

ปัญหาวาร 

[๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 

ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิต และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 34 

[๖๒] ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล. 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิต ปรารภจิต เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล. 

จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน รักษาศีล กระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
กุศลธรรมที่ตนอบรมดีแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้ว พิจารณาซึ่งฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม , ใช่ชิต พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในกาลก่อน 

บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพยจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียง 
ด้วยธรรมที่ไม , ใช่ชิต ด้วยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพ 
นิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 
ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นจิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีตอนต้น ที่ว่าบุคคลให้ทาน ฯลฯ ไม่มีแตกต่างกัน. 
ข้อที่ต่างกันมีแต่ว่า รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 35 

กายวิญญาณ. ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ ฯลฯ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีตอนต้น ที่ว่าบุคคลให้ทาน ฯลฯ ไม , มีแตกต่างกัน. 

ข้อที่ต่างกันมีแต่ว่า รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โผฏฐัพ 
พายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็น 
ปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ ฯลฯ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิต ปรารภชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย มี ๓ นัย. 

[๖๓] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ชิต ทำชิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอธิปติปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ อารัมมณา 
ธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต ทำชิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่นแล้ว เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ ชิตตาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ทำชิตให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทำกุศล 
ธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดีย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
กุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 36 

กุศลธรรมที่ตนอบรมดีแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ กระทำให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
บุคคลกระทำจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิต ให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอธิปติปัจจัย 
คำอธิบายทั้งสองอย่างนั้เหมือนกับคำอธิบายตามบาลีตอนต้น ไม่มีแตกต่างกัน พึง 
กระทำอารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ แม้ทั้ง ๓ นัย ธรรมที่พึงทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น ก็เป็นอารัมมฌาธิปติอย่างเดียว. 

[๖๔] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ชิตที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ชิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ชิตที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตร 
ปัจจัย ชิตเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ชิตที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ชิตที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 37 

ข้อความที่จะยกมาอธิบายบททั้งสองนี้โดยบริบูรณ์ เหมือนกับข้อความตามบาลีที่มีอยู่ 
ข้างต้น. 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นจิต โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จิตที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

จิตที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิตที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดย 
อนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

จิตที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังๆ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย. 

เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 

เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปัจจยวาร 

[๖๕] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นจิต โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ชิตเป็นปัจจัยแก่จิต โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาให้ทาน ฯลฯ ก่อมานะ ยึดถือ 

ทิฏฐิ 

เข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ และเสนาสนะ ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , มรรค แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 38 

ธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ข้อความที่จะยกมาอธิบายบททั้งสองนี้ให้สมบูรณ์ เหมือนกับข้อความตามบาลี ที่มีอยู่ 
ข้างต้น ไม , มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิต 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่าง ๒ คือ อารัมมณะปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทังหลาย ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุ 
วิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต โดยปุเรชาตปัจจัย. 
ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นชิต โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ชิต โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 39 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย กายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๖๗] ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิต โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิต โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 
[๖๘] ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๖๙] ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก่ม่มปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลาย และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยก่ม่มปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก , วิบากชิต โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ชิต 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 40 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่จิต เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๗๐] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยวิปากปัจจัย มี ๕ นัย เป็น 
ปัจจัยโดยอาหารปัจจัย มี ๕ นัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๗๑] ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย เป็น 
ปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๗๒] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป โดยวิปปยุตต 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปัจจัย 
หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 41 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิต และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่จิต และริปปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ฯลฯ 

[๗๓] ธรรมที่เป็นชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาตได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ที่ไม่ใช่ชิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ชิต โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
เหมือนกับปุเรชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และชิต และชิตต 
สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ไม่ใช่ชิต ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 42 

ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ชิตและชิต เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และชิตต 
สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิตและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิต โดย 
อัตถิปัจจัย แม้ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

[๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมทันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 43 


ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มีวาระ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี" ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี" ๕ 

ในอาหารปัจจัย 

มี" ๕ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี" ๕ 

ในฌานปัจจัย 

มี" ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี" ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี" ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี" ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี" ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี" ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี" ๕. 


[๗๕] ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นจิต โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นจิต และธรรมที่ไม่ใช่จิต โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิต โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยก็'มม- 
ปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 44 

ธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม , ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิต โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นชิต และธรรมที่ไม่ใช่ชิต 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตร 
ปัจจัยกับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญ 
ปัจจัยกับฯลฯ มี" ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสย 
ปัจจัยกับฯลฯ มี" ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวงกับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคค 
ปัจจัยกับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตต- 
ปัจจัยกับ ฯลฯ มี " 


๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 45 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตต 

ปัจจัยกับฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิ 

ปัจจัยกับฯลฯ มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัยกับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๗๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลม ปฏิโลมมาติกา. 

จิตตตุกะ จบ 
เจตสิกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๙] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ในปฏิสนธิขณะ จิต 
และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ จิตและชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยชิต หทัยวัตถุอาศัยชิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 46 

ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก อาศัย 
หทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสัก และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสัก และชิต และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และจิต จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ 
ไม่ใช่เจตสัก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 47 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และจิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิกและหทัยวัตถุ ขันธ์ ๑ 
และชิต อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ. 

[๘๐] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพรา 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสัก และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 48 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่ 
เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และจิต อาศัยขันธ์ ๑ ซึ่งเป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๘๑] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย. 

ฯลฯ 

[๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมทันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 49 

[๘๓] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
อเหตุกปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยชิต หทัยวัตถุอาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนอสิ'ญญสัตว์ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 50 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และจิต. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ และชิต 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และจิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ 
ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่ 
เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ซึ่งเป็นอเหตุกะ และชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปิฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 51 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสิ'ญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และวิญญาณ และจิต 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๒ นัย. 


ฯลฯ 

[๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปยุตตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 

มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๑ 

มี " ๑ 

มี " ๖ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 52 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๓. 

[๘๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัยกับ 

ฯลฯ มี " ๙. 

ฯลฯ 


[๘๗] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับฯลฯ 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับฯลฯ 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 


[๘๘] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร. 


ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ชิต อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต ชิต อาศัยหทัยวัตถุ 

มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 


ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายอาศัยชิต ขันธ์อันเป็นเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ ใน 

ปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 53 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิตและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และชิต และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำ 
ทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และ จิต จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสัก และมหาภูตรูปทั้งหลาย ชิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก 
และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่ 
เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

[๘๙] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนปฏีจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ชิตอาศัย 
หทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 54 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
กายายตนะ ฯลฯ จิตและสัปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
มี ๑ นัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ที่สหรคต 
ด้วยกายวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มี ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นเจตสัก และหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ 

ธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสัก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรม 
ที่ไม่ใช่เจตสัก เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และ 
จักขายตนะ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ และจิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ มี ๑ นัย. 

ฯลฯ 

[๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 55 

ในอธิปปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๙๑] ธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ เจตสิกที่เป็นอเหตุกะ ฯลฯ. มีวาระ ๙ แม้ , ป้ญจ'วิญญาณ พึงกระทำเหมือน 
อารัมมณปัจจัย โมหะ มีในหัวข้อปัจจัย ๓ เท่านั้น หัวข้อปัจจัยทั้งปวง ผู้มีปัญญาพึงกระทำ 
โดยปวัตติ และปฏิสนธิ. 

[๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " 


๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 56 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๙๓] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

ฯลฯ 

[๙๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัย 

ที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับฯลฯ มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

สังสัฏฐวาร 

[๙๕] ธรรมที่เป็นเจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับจิต ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 57 


[๙๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอธิปดีปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๙๗] ธรรมที่เป็นเจตสิก คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๕ ข้ออย่างนี้ โมหะ มีในหัวข้อปัจจัย ๓ เท่านั้น. 

ฯลฯ 

[๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัญหาวาร 

[๙๙] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 58 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่จิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เป็นเจตสิก 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและชิต และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๑๐๐] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมุล 
. ,2 ก ๘| 

ชิต ปรารภขันธ์ทังหลายทีเป็นเจตสิก เกิดฃึน. 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ชิต 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

บุคคลรู้ซึ่งชิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ซึ่งเป็นธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนึวาสานุสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 59 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีข้างต้น 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ที่ไม่ใช่เจตสิก โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 
บุคคลรู้ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิก โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานาสัญญายตนะ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณแก่ 
บุพเพนึวาสานุสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีข้างต้น. 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิก โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น จิต และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ. 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอารัมมฌปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนึวาสานุสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต เกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมล 

จิต ปรารภขันธ์ทังหลายทีเป็นเจตสิก และชิต เกิดขึน. 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 60 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และจิต ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต 
เกิดขึ้น 

[๑๐๑] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอารัมมณปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก ทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัย แก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ จิต ทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัย แก่จิต 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และจิต ทำขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นเจตสิกให้หนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปดี ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัย แก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอธิปติปัจจัย. 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก , ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง จิต ทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 61 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่จิต และจิต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีข้างต้น. 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิกให้หนักแน่น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลาย นิพพาน ฯลฯ มีคำอธิบายเหมือนกับ 
ข้อความตามบาลีข้างต้น. 

บุคคลทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และ 
จิต เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เป็นอารัมมณาธิปติอย่างเดียว. 

[๑๐๒] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 62 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , จิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกที่เกิด 
หลังๆ และชิต โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จิตที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ชิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลมเป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , ผลสมาบัติ โดยอบันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอนันตรปัจจัย 
พึงกระทำเป็น ๓ นัย ดังที่กล่าวมา พึงยังคำอธิบายให้บริบูรณ์ เหมือนกับข้อความตาม 
บาลีข้างต้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย 
อนันตรปัจจัย มี ๓ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไม่มี. 

เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร 

เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร เป็นปัจจัยโดย 
นิสสยปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปัจจยวาร. 

[๑๐๓] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นเจตสิก โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก อันเป็นที่เข้าไปอาศัย เป็นปัจจัยแก่จิต โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิกอันเป็นที่เข้าไปอาศัย เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก 
และจิต โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 63 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะ ฯลฯ จิต แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา 
แก , ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะ ฯลฯ ชิต แล้วให้ทาน มี ๓ นัย มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีข้างต้น 
ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๑๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น จิต เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะเป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , จิต โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 64 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น จิต และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

[๑๐๕] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 
ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

[๑๐๖] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๑๐๗] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก่จิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 65 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก่วิบากจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก็'มมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาเจตสิก เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๑๐๘] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 
เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดย 
ฌานปัจจัย มี ๓ นัย เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๑๐๙] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ จิต เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย ชิต เป็นปัจจัยแก่ 
หทัยวัตถุ โดยริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ จิต เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
เจตสิก โดยวิปปยุตตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 66 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
เจตสิก และจิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสัก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสัก โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

[๑๑๐] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสัก โดยอัตถิปัจจัย มี ๑ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสัก โดย 
อัตถิปัจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิต เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสัก โดยอัตถิปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ชิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก 
โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 67 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ชิต ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต โดย 
อัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ 
และชิต เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ และชิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
๒ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต 
เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต 
และมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต 
โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๓ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 68 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และจิต เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เป็น 
ปุเรชาต โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต และกพฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเจตสิก และชิต และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรม 
ที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ และกายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และกายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นเจตสิก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ 
และชิต โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

[๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 69 

ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๑๑๒] ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 70 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม , ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเจตสิก และธรรม 
ที่ไม่ใช่เจตสิก โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๑๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๑๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 71 

[๑๑๕] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

เจตสิกทุกะ. 

จิตตสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๑๖] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ ใน 
ปฏิสนธิ ฯลฯ 

ชิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'ชิตตวิปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ชิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึน เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ชิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'ชิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 72 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ชิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ 
ชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๑๑๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

[๑๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 73 

ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย ม ,, ๓ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในริปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๑๑๙] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 74 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ ข้อดังกล่าวมา พึงกำหนดในบททั้งปวงว่า อเหตุกะ โมหมูล 
อย่างเดียวเท่านั้น พึงให้เต็ม. 

[๑๒๐] จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ปฏิสนธิ. 

จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 


ฯลฯ 

[๑๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม"ใช่ธัญญม่ฌูญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๒ 
มี " ๕ 

มี " ๑ 

มี " ๑ 
มี " ๑ 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 75 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๑๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๑๒๓] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙. 


สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 76 

ปัจจยวาร 

[๑๒๔] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตวิปปยุตตถรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ'ชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และ 
จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

[๑๒๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 77 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

[๑๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 


ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๙. 


[๑๒๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตริปปยุตตธรรม อาศัยชิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 78 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ โมห 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปยุตตธรรม อาศัยชิตตริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยชิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ 


อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกาย'วิญญาณและกายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
จิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 


๓ 


๓ 


ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตลุ. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ ข้อดังกล่าวมาแล้ว ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ. 

ฯลฯ 

[๑๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี 1 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " 


๓ 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 79 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๑๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๑๓๐] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

นิสสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร. 

สังสัฏฐวาร 

[๑๓๑] จิตตสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

[๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 80 

[๑๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๑ 

การนับทั้งสองนอกจากนึก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๑๓๔] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตริปปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๑๓๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำซึ่งอุโบสถกรรม แล้วพิจารณา ซึ่งกุศลธรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 81 

กุศลกรรมที่ตนอบรมดีแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้วพิจารณาซึ่งฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสทั้งหลาย 
ที่ละแล้ว ที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 
บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก , วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก , 

ฒวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

จิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมฌปัจจัย 

บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตริปปยุตตธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก'บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

[๑๓๖] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทำกุศล 
นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศล 
กรรมนั้นให้หนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 82 

กาลก่อน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นธิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย, 

ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'ชิตตวิปปยุตตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ชิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่พระอริยะทั้งหลายทำนิพพาน ให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก , ผล โดยอธิปติปัจจัย 
บุคคลกระทำจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตวิปปยุตตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

[๑๓๗] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 83 

เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับปัจจยวาร ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี. 

[๑๓๘] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เป็น 
ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ก่อมานะ ย่อมยึดถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย แล้วให้ 
ทาน ฯลฯ ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่มรรค ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

จิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ 
ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

[๑๓๙] จิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

[๑๔๐] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'ชิตตวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๑ 
นัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๑ นัย ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 84 

[๑๔๑] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยเก่าวิบากขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปปยุตตธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย. 

[๑๔๒] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยริปากปัจจัย มี ๓ นัย 
[๑๔๓] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

ชิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตริปปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
ได้แก่ กพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

[๑๔๔] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

ชิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตริปปยุตตธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
ชิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 85 

คือ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย 
กายินทรีย์ ฯลฯ 

จิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสัมปยุตตธรรม 
โดยอินทริยปัจจัย 

คือ จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์และสุขินทรีย์ กายินทรีย์ และทุกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 

เป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๑ นัย. 

[๑๔๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตริปปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

จิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสัมปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ ชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
จักขุวิญญาณ โดยริปปยุตตปัจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

[๑๔๖] ชิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๑ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยอิตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 86 

จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต. 

ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสัมปยุตตธรรม 
โดยสัตกิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๒ ฯลฯ กายายตนะ 

ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และชิตตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตริปปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิตตสัมปยุตตขันธ์ และมหาภูตรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูป โดยอัตถิปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ชิตตสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกพฬิงการาหารเป็นปัจจัยแก , 
กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ จิตตสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

[๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 87 


ในสหชาตปัจจัย 

มี วาร: 

0^ I# 

ในธัญญมฌูญปัจจัย 

มี 

II ’ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " 

๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " 

(ร- 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " 

๖ 

ในฌานปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " 

1๑) 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " 

๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " 

๗ 


[๑๔๘] จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสัมปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 88 

จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสัมปยุตตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

จิตตสัมปยุตตธรรม และ'จิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตวิปปยุตตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย 


ปัจจัย. 

[๑๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่'ใช่อณูญม่ฌูญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

[๑๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


มีวาระ ๗ 

มี " ๗ 
มี " ๗ 

มี " ๗ 

มี " ๗ 

มี " ๖ 
มี " ๖ 
มี " ๖ 
มี " ๗ 

มี " ๗ 
๗ 

มี " ๖ 

มี " ๕ 

มี " ๔ 

มี " ๗ 

มี " ๗ 

มี " ๔ 


ม่ 


*! 


กับ ฯลฯ 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๑๕๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัย 

ที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๗ 

จิตตสัมปยุตตทุกะ จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 90 
จิตตสังสัฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๕๒] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏธรรม ปฏิสนธิ. 

จิตตสังสัฏฐทุกะ พึงกระทำเหมือนชิตตสัมปยุตตทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

จิตตสังสัฏฐทุกะ จบ. 

จิตตสมุฏฐานทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๕๓] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และจิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสมุฏฐาน 
ธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 91 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏ 
ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต 
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุเป็นจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรมและธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏ 
ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต 
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม 
และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 92 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ จิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ. 

[๑๕๔] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต- 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 93 

คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ. 
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


[๑๕๕] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมทันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในริคตปัจจัย 


มี " ๙ 
มี " ๕ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 


มี " ๙ 


มี " ๕ 
มี " ๙ 


มี " ๙ 

มี " ๙ 


มี " ๙ 
มี " ๙ 


ในอริคตปัจจัย 


๙. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 94 

[๑๕๖] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นชิตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต ชิตอาศัย 
หทัยวัตถุ พึงกระทำมหาภูตรูป ๑ จนถึงอสัญญสัตว์. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูปอาศัยชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 95 

จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และชิต. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม 
และชิต 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๑๕๗] ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม มหาภูตรูป ๑ 
ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 96 

ธรรมที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต มหาภูตรูป ๑ ตลอด 
ถึงอสัญญสัตว์. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ฯลฯ 

[๑๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 97 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๖. 

[๑๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัยกับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 98 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มีวาระ 

๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " 

๖. 

[๑๖๐] ในอารัมมฌปัจจัย 



กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ? 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙. 


สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๑๖๑] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตต 
สมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 99 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะเหมือนกับ 
ปฏิจจวาร ทั้ง ๒ นัย. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๑ เป็นที่ชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ เหมือน 
กับปฏิจจวารทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

[๑๖๒] ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ ฯลฯ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยชิต ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๒ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 100 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำ 
ทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ที่ 
สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ชิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และ 
จักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๑๖๔] ชิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
พึงกระทำหัวข้อปัจจัยหมดทั้ง ๙ ข้อ เหมือนกับปฏิจจวาร แม้ปัญจวิญญาณ ก็พึง 
กระทำโมหะ มีทั้ง ๓ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 101 

[๑๖๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๖. 

การนับทั้งสองนอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๑๖๖] จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 102 

ธรรมที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิต คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายเป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสมุฏฐาน 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตคลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับจิต ปฏิสนธิ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตต 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

[๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๑๖๘] จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๕ โมหะมีทั้ง ๓ นัย. 

[๑๖๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 103 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสองนอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๑๗๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตและกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ 
ชิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

[๑๗๑] ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

ชิต ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และชิต ปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตต- 
สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 104 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้น ชิต 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยชิต ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญขัญญายตนะ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีที่มี 
อยู่ข้างต้น 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ. 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสติญาณ ฯลฯ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต- 
สมุฏฐานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 105 

คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคำอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีที่มีอยู่ 
ข้างต้น 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้น 
ด้วยทิกพจักขุ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย พึงกระทำ เพราะปรารภ ๓ นัย. 

[๑๗๒] ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม กระทำขันธ์ทั้ง 
หลาย เป็นชิตตสมุฏฐานธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วเกิดขึน. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปดีปัจจัย. 

อารัมมณาธิปติก็ดีสหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทำทั้ง ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ชิตเกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 106 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลาย กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรม ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานธรรมรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เป็นอารัมมณาธิปติอย่างเดียว. 

[๑๗๓] ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ 
นัย วุฏฐานะไม่มี. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ชิต ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ชิตที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แก่ผู้'ที่ออกจากนิโรธ ณว 
สัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

การนับสองอย่างนอกจากนี้พึงกระทำเหมือนอย่างนี้. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอนันตรปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ วุฏฐานะไม่มี. 

[๑๗๔] ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 107 

เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เหมือนกับปัจจยวาร. 

[๑๗๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
ฯลฯ จิต แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เป็น 
ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แล้วให้ทาน 
ทำลายสงฆ์ 

ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เป็นปัจจัย แก่ศรัทธา ฯลฯ แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
ฯลฯ จิต แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตต 
สมุฏฐานธรรม และจิต โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 108 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูป 
นิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ มีหัวข้อปัจจัย ๓. 

[๑๗๖] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายที่เป็นจิตต 
สมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง เพราะปรารภรูปเป็นต้น ชิตเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเป็นต้น จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 109 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กาย ฯลฯ 
รูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเป็น 
ต้นนั้น จิตเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัย ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิต โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่างคือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 

จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐาน 

ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นแก , จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ ด้วยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 110 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ 
ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิตโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

โผฏฐัพพายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ 
โผฏฐัพพายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ 
ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
รูปายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 111 

[๑๗๗] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
จิตตสมุฏฐานธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
ปัจฉาชาตปัจจัย พึงให้พิสดารโดยอาการนี้. 

เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๑๗๘] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิต โดยกัมมปัจจัย 
ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากจิต และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

และที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิต จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

และที่เป็นนานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และชิต กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๑๗๙] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 
[๑๘๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 112 

อาหารทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิต โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ 
จิตตสมุฎฐานธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อาหารทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ 
จิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

กวฬิงการาหาร ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม 
นี้ โดยอาหารปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อาหารทั้งหลาย ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลาย ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็น 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

กวฬิงการาหาร ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 113 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย. 

[๑๘๑] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี 
๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ 
กายวิญญาณ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อินทรีย์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
กายินทรีย์ ฯลฯ. 

พึงกระทำมูล 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย ชักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยจักขุวิญญาณ กายินทรีย์ และสุขินทรีย์ กายินทรีย์ และทุกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 114 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม่ใช่จิตตสมุฏ 
ฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

จักขุนทรีย์ และอุฌกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ ฯลฯ 
พึงกระทำมูล 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ ฯลฯ. 

เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย 

[๑๘๒] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ชิต เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย ชิต เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ชิต โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่ 
ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 115 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่ 
ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

[๑๘๓] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 116 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอ้ตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ. 

จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นสหชาต ฯลฯ พึงกระทำให้เหมือนกับปัจจยวาร ทั้งปฏิสนธิ 
และปวัตติ ตลอดจนหัวข้อปัจจัยทั้งปวง. 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และชิต เป็นปัจจัยแก , กายที่ 
ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และชิต และรูปชีริดึนทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

คือ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ที่เกิดร่วมกัน ฯลฯ. 

ปัจจยวาร เหมือนกับสหชาต พึงกระทำบทว่า สหชาตทุกนัย. 

เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 

[๑๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " 


๙ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 117 

ในอธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในยัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๑๘๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยก็'มมปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 118 

ธรรมที่ไม , ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ 
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 
[๑๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๑๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 119 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๑๘๘] ในอารัมมณปัจจัย กับ มีวาระ ๙ 

ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำการนับอนุโลม. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี ๙. 

จิตตสมุฏฐานทุกะ จบ 

จิตตสหภุทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๘๙] ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
จิตตสหภูธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสหภูธรรม ในปฏิสนธิขณะ ชิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม. 

จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 120 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นจิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตต 
สหภูธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสหภูธรรม. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ 
ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิต 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรมที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตต 
สหภูธรรม และชิต 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 121 

๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม 
และชิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต 
ในปฏิสนธิขณะ ชิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ ชิตต 
สมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และ 
ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัย 
วัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ. 

[๑๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอรูปทั้งหมดพึงยกขึ้นแสดงเหมือนชิตตสมุฏฐานทุกะ. 

ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

มหาภูตรูปทั้งหลาย พึงกระทำในมีวาระ ๖ ข้อ 

ในอธิปติปัจจัย ไม่มีในมีวาระ ๓. 

ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 122 

ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๑๙๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขน ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทัธจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทัธจจะ. 

พึงทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ ข้อลังกล่าวมา พึงกำหนดคำว่า อเหตุกะในอนุโลม ท่าน 
จำแนกไว้อย่างใด พึงทำอย่างนั้น โมหะ มี ๓ นัย ในชิตตสมุฎฐานทุกะ ท่านจำแนกไว้อย่าง 
ใด พึงทำอย่างนั้น. 

[๑๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 123 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙. 

[๑๙๓] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสหภูธรรม. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ก้มมปัจจัย 

คือ พาหิร ฯลฯ อาหาร ฯลฯ อุตุ ฯลฯ. 

จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะก้มมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยชิต. 

ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะก้มมปัจจัย 

คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต. 

[๑๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่ก้มมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑. 

[๑๙๕] จิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย ฯลฯ 
สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ 
[๑๙๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๙. 

การนับสองอย่าง นอกจากน พึงกระทำอย่างน. 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 124 
ปัจจยวาร 

[๑๙๗] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิต ปฏิสนธิ 
เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด. 

ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยชิต 
ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ มหาภูตรูปทั้งหมด เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ 
ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิต ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ เหมือน 
กับ ปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด. 

ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตต 
สหภูธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัย 
วัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภู 
ธรรม และชิต ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏีจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 125 

จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม และ ธรรมที่ 
ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสห 
ภูธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด. 

[๑๙๘] ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ. นี้เหมือนอารัมมณปัจจัย ใน 
ปัจจยวาร ในชิตตสมุฏฐานทุกะ พึงกระทำปัญจวิญญาณมูลแก , ธรรมเหล่านี้ทั้ง ๖ อย่าง ฯลฯ. 
[๑๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๐๐] ชิตตสหภูธรรม อาศัยชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ. พึงกระทำทุกอย่าง 
ปัญจวิญญาณแห่งปัจจยวาร มูล แห่งธรรมทั้ง ๖ ก็พึงกระทำ มหาภูตรูปทั้งหมด โมหะ มี 
๓ นัยเหมือนกัน ฯลฯ. 

[๒๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 126 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๒๐๒]ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัย มี" ๙ 
ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

[๒๐๓]ในอารัมมณปัจจัยกับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี" ๙ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวงกับฯลฯ มี" ๙ 

ในมัคคปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 127 
สังสัฏฐวาร 

[๒๐๔] จิตตสหภูธรรม คลุกเคล้ากับชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสหภูธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตคลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม ปฏิสนธิ. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม คลุกเคล้ากับชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตคลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

ชิตตสหภูธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับชิต ปฏิสนธิ. 

ชิตตสหภูธรรม คลุกเคล้ากับชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ฯลฯ. 

[๒๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๒๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

โมหะ มี ๓ นัย. 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 128 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสองนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำทั้งหมด. 

ปัญหาวาร 

[๒๐๗] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

[๒๐๘] ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย มี ๙ นัย 
เหมือนชิตตสมุฏฐานทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

[๒๐๙] ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย 
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปดึก็ดี พึงกระทำ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๓ นัย อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปดึก็ดี พึงกระทำแก่ธรรมทั้ง ๓ แม้เหล่านี้แม้ปัญหา 
๙ ข้อ ก็เหมือนชิตตสมุฏฐานทุกะ ในบทปลายมี ๓ นัย เป็นอารัมมณาธิปติอย่างเดียว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 129 

[๒๑๐] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสหภูธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัย โดยกัญญมี'ญญปัจจัย มี ๙ นัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

เหมือนกับปัจจวาร. 

เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

เหมือนชิตตสมุฏฐานทุกะ. 

[๒๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย. ได้เฉพาะธรรมที่ไม , ใช่ 
จิตตสหภูธรรมเป็นมูลเท่านั้น ทั้ง ๓ นัย นี้เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

[๒๑๒] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม , ใช่ชิตต 
สหภูธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย. 

จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 130 

[๒๑๓] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม ที่เป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยก้มมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากชิต และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรมเป็นปัจจัยแก , ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และชิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลาย 
และชิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย. 

[๒๑๔] ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยริปากปัจจัย เหมือนชิตต 
สมุฏฐานทุกะ. 

เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนชิตตสมุฏฐานทุกะ แม้'ทุกะนี้ก็มี ๑ นัย 
เหมือนกพฬิงการาหาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 131 

[๒๑๕] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสหภูธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี ๙ นัย 
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

เป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๒๑๖] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่ 
ชิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตต - 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 132 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย ชิต เป็น 
ปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ ชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปัจจัย 
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ชิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ชิต เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดย 
วิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุ 
วิญญาณ โดยริปปยุตตปัจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยริปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ชิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม 
และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิตและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 133 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสหภูธรรม และชิต เป็น 
ปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
และชิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม และชิต เป็นปัจจัย 
แก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 
[๒๑๗] ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏีจจวาร 
ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 134 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสหภูธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ และ 
จักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ฯลฯ สหชาต ปุเรชาต พึงกระทำในปฏิสนธิทั้งหมด. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ชิตตสหภูธรรม และชิต เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ชิต โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๓ นัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม 
และกพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสหภูธรรม และไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม 
และรูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 135 

จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสหภูธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปัจจัย 


มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ 
เหมือนกับปัจจยวาร. 

มีวาระ ๓ 
๙ 


[๒๑๘] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอณูญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในริปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในริปปยุตตปัจจัย 


ม 

มี " 
มี " 
มี 

มี " 


ม่ 


มี " 
มี 

มี " 
มี 

มี " 
มี " 

มี " 

มี " 
มี " 
มี " 

มี " 

มี 

มี ' 


๓ 


๓ 


๓ 

๙ 

๙ 

๙ 

๓ 

๓ 


๕ 

๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 136 

ในอัตถิปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๑๙] จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ก้มมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสหภูธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ชิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภู 
ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 137 

จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสหภูธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสหภูธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

[๒๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๒๒๒] ในอารัมมฌปัจจัยกับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

จิตตสหภุทุกะ จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 138 
จิตตานุปริวัตติทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๒๓] จิตตานุปรวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตดึธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
จิตตานุปริวัตติธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงกระทำทุกะนี้เหมือนชิตตสหภุทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

จิตตานุปริวัตติทุกะ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๒๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏ 
ฐานธรรม. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 139 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ 
ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยชิต 
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 140 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
ชิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
หทัยวัตถุ. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และชิต ขันธ์๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 


ตุ)๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 141 

ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๒๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัย 
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 142 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิตซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยชิต 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และจิต 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และชิต ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และชิต. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ และชิต จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม และชิต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 143 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

[๒๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด 
ขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยชิต หทัยวัตถุ อาศัยชิต มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย ฯลฯ. 

[๒๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 144 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

[๒๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัยกับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓. ฯลฯ 
[๒๓๐] ในอารัมมณปัจจัยกับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในอนันตรปัจจัยกับฯลฯ มี" ๙ฯลฯ. 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 

[๒๓๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย ฯลฯ. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 145 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง 
มหาภูตรูป. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ ชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๒ ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยขันธ์ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๓ นัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ และจิตอาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 146 

[๒๓๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ 
วิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
หทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 147 

ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตอาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย. 

ฯลฯ 

[๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๓๔] ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ ดังกล่าวมาแล้ว ในปัจจยวาร ก็พึงทำปัญจวิญญาณ โมหะมี 
ทั้ง ๓ นัย. 

[๒๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 148 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๒๓๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิต คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับ 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิต คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับชิต ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 149 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

[๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๒๓๘] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคล้ากับจิตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ. โมหะมีทั้ง ๓ นัย. 

[๒๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๒๔๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 150 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิต และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ 
ชิต และรูปทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๒๔๑] ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

ชิต ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณา นิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู ฯลฯ. 

อารัมมณปัจจัยในชิตตสหภุทุกะฉันใด พึงทำฉันนั้น ไม , มีแตกต่างกัน พึงกระทำหัวข้อ 
ปัจจัยทั้ง ๙. 

[๒๔๒] ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 151 

พึงกระทำอธิปติปัจจัยทั้งสอง. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย. 

พึงกระทำอธิปติปัจจัยทั้งสอง. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ. 

พึงกระทำอธิปติปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้น พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ 
ไม่มีแตกต่างกัน. 

[๒๔๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ. 

เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 

เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไม่มีแตก 
ต่างกัน. 

[๒๔๔] ธรรมที่ไม , ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม"ใช่ , จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย. 

เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

[๒๔๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 

ปัจฉาชาตมีทั้ง ๓ นัย เป็นเอกมูล ๒ เป็นปัจจัยสงเคราะห์ ๑. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 152 

เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๒๔๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย มี ๓ นัย 

เหมือนก้บจิตตสหภุทุกะ ไม่มีแตกต่างก้น 
ก้มมปัจจัยมี ๓ นัย ทั้งสหชาต และนานาขณิก. 

เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 

เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับข้อความตามบาลี ในชิตตสหภุทุกะ 
กพฬิงการาหาร มี ๑ นัยเท่านั้น. เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย มี ๙ นัย 
เป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๒๔๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก้จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 153 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏ 
สมุฏฐานธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก"จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และสัมปปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ฯลฯ 

[๒๔๘] ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก"ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 154 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นปุเรชาต พึงกระทำเหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 

ที่ย่อๆ ทั้งหมดควรให้พิสดาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ชิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ จิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จิต เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
อิตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อิตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 155 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ และชิต เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะเป็น 
ปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอิตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ 
สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ และชิต เป็นปัจจัยแก , รูปทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

รูปทั้งหลาย ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดย 
อัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิตเป็น 
ปัจจัยแก่กาย ที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิต และ 
กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 156 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต และ 
รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และชิตเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๒ และรูปทั้งหลายที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และจิต 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

[๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 157 

ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๕๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมม 
ปัจจัย 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 158 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๒๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๒๕๒] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัยมีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ 


มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๒๕๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยมีวาระ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 160 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๕๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหคูธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเป็นอย่างไร แม้' ทุก ะนี้ ก็เป็น อย่าง นั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ จบ. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๕๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเป็นอย่างไร แม้' ทุก ะนี้ก็ เป็น อย่าง นั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึทุกะ จบ. 

อัชฌัตติกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๕๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 161 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยชิต. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป 
อาศัยจิต. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุเป็นปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตต- 
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุที่เป็นพาหิรธรรม. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นพาหิรธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรมและจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

จิต และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 162 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม 
และจิต 

พาหิรกฏัตตารูป อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยชิต และหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นพาหิรธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๒๕๗] พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย คือ สัมปยุตต 

' 2 , ’ 

ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยชิต. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และชิต อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และชิต 
และหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 163 


ฯลฯ 

[๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 


ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี 

" ๕ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " 

๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในริคตปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " 

๙. 


[๒๕๙] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยชิต 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 164 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และอัชฌัตติกและพาหิรกฏัตตารูป 
อาศัยจิต. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือขันธ์ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยชิต และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ซึ่งเป็นเหตุกะ 
และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม 
และจิต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 165 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยชิต และหทัยวัตถุ 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และจิต. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย 
ขันธ์๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และจิต ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๒๖๐] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยชิต. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต 

ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
พาหิรธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 166 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม และชิต ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยชิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยชิต และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย. 

[๒๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑. 

[๒๖๒] พาหิรธรรม อาศัยอัชณัตดึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ ฯลฯ. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ ส่วนอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 167 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์๑ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ. พึงผูกจักรนัย. 

[๒๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๙. 

ฯลฯ 

[๒๖๕] ในอารัมมฌปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

ฯลฯ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 168 
ปัจจยวาร 

[๒๖๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย จนถึงมหาภูตรูปที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิต อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิต 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และจิต จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยจิตแล 
หทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๓ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นพาหิรธรรม และชิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๒๖๗] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 169 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ. 

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม จิตอาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงทำทั้ง ๒ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย. 

อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ ที่ 
สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ 

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ 
วิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม 
และจิตขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยชิตและหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ 
พึงทำทั้ง ๒ นัย 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และ 
จักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 170 

[๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๖๙] อัชฌัตดึกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต จักขุวิญญาณ อาศัย 
จักขายตนะ ฯลฯ 

พึงทำหัวข้อปัจจัยแม้ทั้ง ๙ อย่างนี้พึงบวกปัญจวิญญาณ เข้าไปด้วยมี ๓ นัย เหมือน 
กับ โมหะ. 

[๒๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 171 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๙. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๒๗๑] พาหิรธรรม คลุกเคล้ากับอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับจิต 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับจิต. 

พาหิรธรรม คลุกเคล้ากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อัชฌัตติกธรรม คลุกเคล้ากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตคลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม คลุกเคล้ากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และชิตคลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 


ขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 172 

พาหิรธรรม คลุกเคล้ากับอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นพาหิรธรรม และจิต ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

[๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ 

[๒๗๓] พาหิรธรรม คลุกเคล้ากับดัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
พึงทำหัวข้อปัจจัย ๕ อย่างนี้มี ๓ นัย เหมือนกับ โมหะ. 

[๒๗๔] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 173 
ปัญหาวาร 

[๒๗๕] พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

[๒๗๖] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมุล 

ขันธ์ทังหลายทีเป็นพาหิรธรรม ปรารภจิต เกิดขึน. 

พึงถามถึงมูล 

จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 174 

บุคคลพิจารณากุศลธรรมที่สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ซึ่งเป็นพาหิรธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
รู้กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นพาหิรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดยอาริมมณปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณากุศลธรรมนั้น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิตเกิดขึ้น 
กุศลธรรมทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ. 

ที่ย่อไว้ทั้งหมด พึงจำแนกให้พิสดาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 175 

บุคคลพิจารณาเห็นกิเลสทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ รูปทั้งหลาย ฯลฯ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภรูปเป็นต้นนั้น จิตเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ. 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ที่ย่อไว้ทั้งหมด พึงจำแนกให้พิสดาร. 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ชิตและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้น. 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ. 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพานิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพานิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

[๒๗๗] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จิต กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตดึกธรรม 
และชิต ให้อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว เกิดขึ้น. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่พานิรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 176 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม กระทำจิตให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรม คือ จิตเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย กระทำชิตที่เป็นอัชฌัตดึก 
ธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วเกิดขึ้น. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ มี ๓ นัย. 

อธิปติปัจจัยทั้งสอง พึงจำแนกทั้ง ๓ อย่าง. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตดึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย. 
แม้ทั้ง ๓ ก็เป็นอธิปติปัจจัยอย่างเดียว. 

[๒๗๘] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌั'ตติกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จิตที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ชิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู มี ๓ นัย. 

แม้ทั้ง ๓ อย่าง ก็เช่นเดียวกัน. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตึกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 177 

เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. เป็นปัจจัย โดย 
อัญญมัญญปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร. 

[๒๗๙] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ จิต เป็นปัจจัยแก่จิต โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงแจกให้บริบูรณ์ทั้ง ๓ อย่าง พึงแจกแก่ชิต และสัมปยุตตขันธ์. 

อัชฌัตดึกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

[๒๘๐] ธัชฌั'ตดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ชิตเกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ ชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 178 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยปุเรชาต 
ปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย 
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย 
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเป็นต้นนั้น ชิตเกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิตโดยปุเรชาตปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌั'ตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย 
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเป็นต้น ชิต และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐาน ปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 179 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , จิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ ชักขายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต กายายตนะ และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ชิต โดยปุเรชาตปัจจัย 

รูปายตนะ และชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และ 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

กายายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

รูปายตนะ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ปุเรชาตปัจชัย กายายตนะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ รูปายตนะ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , 
จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

[๒๘๑] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อัชฌัตติกธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐาน ปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 180 

พึงทำถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นพาหิรธรรมนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

พึงทำถึงมูล 

ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

หัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ พึงจำแนกอย่างนี้. 

เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย พึงจำแนกเป็นหัวข้อปัจจัย ๙. 

[๒๘๒] พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
พาหิรธรรม ที่เป็นวิบากจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิต โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากชิต และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และจิต และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย และ 
ชิต และกฏัตตารูป ที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 181 

[๒๘๓] อัชญัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตดึกธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอชฌั'ตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหารที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นพาหิรธรรม 
โดยอาหารปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตดึกธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยอาหารปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตและกฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตดึกธรรม โดยอาหารปัจจัย กพฬิงการาหารที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , 
กายที่เป็นอัชฌัตตึกธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตึกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และชิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตึกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 182 

กพฬิงการาหารที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และ 
พาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอชฌั'ตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปัจจัย. 
[๒๘๔] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย 
กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย 
อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 183 

จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย กายินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌั'ตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิต โดยอินทริยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิต และกฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 
พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌั'ตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิต 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และชิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม 
โดยอินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัย 
แก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ 
และสุขินทรีย์ กายินทรีย์ และทุกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 184 

และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ และสุขินทรีย์ กายินทรีย์ และทุกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
จักขุนทรีย์ และอุเบกขินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ฯลฯ 
[๒๘๕] พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดย 
ฌานปัจจัย มี ๓ นัย. 

เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 
เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย 
[๒๘๖] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ในปฏิสนธิขณะ จิต เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็น 
อัชฌัตติกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อัชฌัตติกธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 185 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
พาหิรธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอัชฟ้ตติกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ ชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอัชฟ้ตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัย 
แก , กายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรมที่เกิดร่วมกัน เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กาย 
ที่เป็นพาหิรธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 186 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิต โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กาย 
ที่เป็นอัชฌัตติกธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อ'ชฌัตติกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ชติกธรรม และ 
พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ที่เกิดภายหลัง ฯลฯ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม และ 
พาหิรธรรม ฯลฯ 

[๒๘๗] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ชิต เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็น 
อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ กาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต 
ไม่มีแตกต่างกัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 187 

ที่เป็นปัจฉาชาต พึงกระทำเหมือนปัจฉาชาตปัจจัย 
อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดร่วมกัน เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ 
สหชาตในที่ทั้งปวง มี , ในที่นี้เหมือนกับปัจจยวาร 
ปุเรชาต พึงกระทำเหมือนปัจฉาชาตปัจจัย 
ปัจฉาชาต พึงกระทำเหมือนปุเรชาตปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน. 

อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. พึงให้พิสดารทั้งหมด 
พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยอัตถิปัจจัย 
กายายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ชิต โดยอัตถิปัจจัย รูปายตนะ และจักขายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอัตถิ 
ปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายที่เป็นอัชฌัตติกธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 188 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม และ 
กพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอัชฌัตติกธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตติกธรรม และพาหิรธรรม และ 
รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ 
วิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย. 

สหชาต เหมือนกับปัจจยวาร ไม่มีแตกต่างกัน 
เหมือนกับข้อความในบาลีข้างต้นนั้นเอง. 

พึงจำแนกบททั้งปวง โดยนัยแห่งปัจจัยสงเคราะห์ข้างต้น. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และ จักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ. 

พึงจำแนกบททั้งปวง โดยนัยแห่งปัจจัยสงเคราะห์ข้างต้น. 

เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 

[๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " 


๙ 



พระ 

:อภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 189 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในยัญญมฌูญปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอิตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๒๘๙] อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

ปัจฉาชาตปัจจัย. 


อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
อัชฌัตติกธรรม เป็นปัจจัยแก'อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 

ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 190 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

พาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , พาหิรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาด 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๒๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๒๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 191 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๒๙๒] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

อัชฌัตติกทุกะ จบ 
อุปาทาทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ 
อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 192 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ 
๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ. 

[๒๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย. 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๒๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 193 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เพราะสมนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เพราะสหชาต 
ปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
ส่วนพวกสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย 
มหาภูตรูป ๒. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะธัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะธัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ. 

[๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย ม” ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 194 


ในอทันตรปัจจัย 

มีวาระ 5 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " 1 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๒๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทา 
ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์๒ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย 
มหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 195 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๒๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรมเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูปที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ อุปาทาชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ปฏิสนธิ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย. ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๕ นัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 
๕ นัย ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๓๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 196 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิร ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน มหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิร ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ. 

[๓๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทา 
ธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดอสัญญสัตว์ในธรรมที่มีธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นมูล มี ๓ นัย 
อย่างนี้. 

[๓๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป. 

[๓๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
อินทริยปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 197 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ พาหิรมหาภูตรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 

[๓๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อุปาทากฏัตตารูปที่ 
เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๓๐๕] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 
มี ๕ นัย. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๓๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป 
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 198 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิรรูป อาหารสมุฏ 
ฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทายรูป อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ และกฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิคตปัจจัย. 

[๓๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 199 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๓๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับฯลฯ มี" ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๓๐๙] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาร 

ะ ๓ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี 

II 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕. 


สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 

[๓๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 200 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. 

ในธรรมที่มีธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมเป็นมูล เหมือนกับปฏิจจวาร ทั้ง ๓ นัย ไม่มี 
แตกต่างกัน. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

[๓๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
มี ๑ นัย เหมือนปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ฯลฯ 

[๓๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม' , ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในสมนัตรปัจจัย มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 201 

ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๕. 

พึงนับอย่างน. 

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕. 

[๓๑๓] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่อุปาทาธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
หทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. เหมือน 
กับปฏิจจวารทั้ง ๓ นัย ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๕ นัย. 

[๓๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 202 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมปัจจัย 
คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นพาหิรรูป อาหารสมุฏฐาน 
รูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมเกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกรรมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย มี ๕ นัย ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย มี ๓ นัย ไม่ใช่ 
เพราะอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๓๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 203 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 


คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และอุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ ไม"ใช่เพราะมัคคปัจจัย มี ๕ นัย ไม , ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัยมี ๓ นัย ไม่ใช่ 
เพราะริปปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย มี ๓ นัย ไม่ใช่เพราะวิคตปัจจัยมี ๓ นัย. 
[๓๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 204 
สังสัฏฐวาร 

[๓๑๗] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับ 
ขันธ์๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

[๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑. 

[๓๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ 

[๓๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 205 
ปัญหาวาร 

[๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๓๒๒] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูป ฯลฯ รส ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็น 
หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ รสายตนะ เป็นปัจจัยแก , ชิวหาวิญญาณ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
กุศลที่ได้สร้างไว้ในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 206 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ได้ละแล้ว กิเลสที่ข่มแล้ว กิเลสที่เคยเกิดขึ้นในกาล 
ก่อน ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณลุ)จายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย. 

[๓๒๓] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อาริมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กาย รูป รส ฯลฯ บุคคลกระทำ 
หทัยวัตถุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุ 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

กุศลธรรมที่สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว ทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ผล ฯลฯ 


นิพพาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 207 

นิพพานเป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก , ผล โดยอธิปติปัจจัย 

โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอธิปดีปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย. 

[๓๒๔] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ 
อุปาทาธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนึสสยปัจจัย 

ในปัจจยวาร เหมือนกับนึสสยวาร. 

[๓๒๕] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 208 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยซึ่งความถึงพร้อมด้วยจักขุ ฯลฯ 
ซึ่งความถึงพร้อมด้วยกาย ซึ่งความถึงพร้อมด้วยวรรณะ ซึ่งความถึงพร้อมด้วยคันธะ ซึ่งความถึง 
พร้อมด้วยรส ฯลฯ ซึ่งโภชนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ความถึงพร้อมด้วยจักขุ ฯลฯ ความถึงพร้อมด้วยกาย ฯลฯ ความถึงพร้อมด้วยวรรณะ 
ความถึงพร้อมด้วยคันธะ ความถึงพร้อมด้วยรส ฯลฯ โภชนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

ศีล ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย 
ฤดู ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 
[๓๒๖] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ รสายตนะเป็นปัจจัยแก , ชิวหาวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียวคือ อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 209 

โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๓๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม , ใช่อุปาทา 
ธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรมนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรม 
และกายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๓๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 210 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป ทั้ง 
หลายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่ 
เป็นอุปาทาธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยก้มมปัจจัย ในปฏิสนธิขณ 
ฯลฯ. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยก้มมปัจจัย. 

[๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัย แก่ขันธ์ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
มี ๓ นัย. 

[๓๓๐] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ภาค ๔ - หน้าที่ 211 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดย 
อาหารปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ในธรรมที่มีธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นมูล มี ๓ นัย ปฏิสนธิ 

[๓๓๑] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ฯลฯ รูปชีริตินทรีย์เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยอินทริยปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรม 
โดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี 
๓ นัย ปฏิสนธิ. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ จักขุนทรีย์ และจักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ ฯลฯ. 

[๓๓๒] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
ฌานปัจจัย มี ๓ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำถึงปฏิสนธิ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๑ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 212 

[๓๓๓] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
อุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่ 
อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 213 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๓๓๔] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อาหาร อินทรีย์. ได้แก่ กพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทาธรรมนี้ โดยอินทริยปัจจัย 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๔ อย่าง คือ 
สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ 
อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ. 

ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไม่มีแตกต่างกัน. 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อาหาร อินทรีย์. 

คือ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดย 
อิตถิปัจจัย 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรมและไม , ใช่อุปาทาธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ เป็นปัจจัยแก , 
มหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปัจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 214 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 

โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่ไม่ใช่ 
อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ 
สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม , ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 215 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 

และชักขายตนะเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่ 
ไม่ใช่อุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ โผฏฐัพพายตนะ และ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย คือ โผฏฐัพพายตนะ และ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่ 
กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทาธรรม และกวฬิงการาหารเป็นปัจจัย 
แก , กายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และรูปชีริตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และ รูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทาธรรม และไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

[๓๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย มี " 


(^ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 216 


ในอนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 


[๓๓๖] อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาธรรม โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย 

อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 217 

อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม โดยปัจฉาชาด 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทาธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๓๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 


มี " ๙ 
มี " ๖ 
มี " ๔ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 


ม่ 


I! 


( ร.'-. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 218 

[๓๓๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับฯลฯ มี" ๓. 

[๓๓๙] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอธิปติปัจจัยกับฯลฯ มีวาระ ๔ฯลฯ. 

พึงจำแนกอนุโลมมาติกาให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

อุปาทาทุกะ จบ 
อุปาทินนทุกะ 
ปัจจยวาร 

[๓๔๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทาทินนธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 219 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม. 

อนุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
[๓๔๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๓๔๒] อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 


ฯลฯ 

[๓๔๓] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 


มีวาระ ๕ 
มี " ๒ 
มี " ๑ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๕ 
มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 220 


ในนิสสยปัจจัย 

มีวาร 

ะ ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี ' 

" ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " 

1๓) 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในฌานปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี ' 

' ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในริคตปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " 

๕. 


[๓๔๔] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 221 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ. 

อุปาทินนธรรม และ อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๓๔๕] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม หทัยวัตถุ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย 
มหาภตรปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 222 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๓๔๖] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย. 

[๓๔๗] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏ 
ฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ อุตุสมุฏ 
ฐานรูป. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปเรชาตปัจจัย 

0 ,,V 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย. 

[๓๔๘] อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม พาหิรรูป 
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๓๔๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 

คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 223 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอุตุสมุฏฐานรูป. 

[๓๕๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาหารปัจจัย 
คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาหารปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

[๓๕๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
[๓๕๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
[๓๕๓] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย เหมือน 
กับที่ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย โมหะไม่มี. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย. 

[๓๕๔] อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม่ใช่เพราะริคตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 224 


[๓๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๔. 

[๓๕๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 


กับเหตุปัจจัย มี " 

(&. 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 225 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๓๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 226 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕. 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปฏิจจวาร 

[๓๕๘] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทินนธรรม และอนุทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๓๕๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 227 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๓๖๐] อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

[๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๔ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในอุปนึสสยปัจจัย มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 228 

ในปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๓๖๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะขันธ์๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัย 
วัตถุ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 229 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 


[๓๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 
[๓๖๔] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๔. 


กับเหตุปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ 


๕ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 230 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๓๖๕] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๕. 

นิสสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 231 
สังสัฏฐวาร 

[๓๖๖] อุปาทินนธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

อนุปาทินนธรรม คลุกเคล้ากับอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ คลุกเคล้ากับขันธ์๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรมขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 


ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในดัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอุปนึสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอริคดปัจจัย 

มี " ๒ 


[๓๖๘] อุปาทินนธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อนุปาทินนธรรม คลุกเคล้ากับอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 232 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๓๖๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

การนับทั้งสองนี้นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัญหาวาร 

[๓๗๐] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 233 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๓๗๑] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิตที่เป็นวิบาก เกิดขึ้น 
รูปายตนะที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ คันธายตนะที่เป็น 
อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่ฆานวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอารัมมฌปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ซึ่งเป็นอุปาทินนธรรม ด้วยทิพพจักขุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ซึ่งเป็นอุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนุปาทินนธรรม โดยอาริ'มมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
กุศลทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 234 

พระอริยะทั้งหลาย กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด 
แล้วในกาลก่อน ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุ ปงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอนุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะเป็นปัจจัยแก , 

ฒวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ รูปทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนุปาทินนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิต ที่เป็นวิบาก เกิดขึ้น 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณลุ)จายตนะ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก , 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ 

รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่'ขักชุ่วิญญาณ สัททายตนะ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย. 

[๓๗๒] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทินนธรรม ฯลฯ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
อนุปาทินนธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
จักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 235 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
กุศลที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรฏ แก่โวทาน แก่มรรค แก , ผล โดยอธิปติปัจจัย คือ 
รูปทังหลายทีเป็นอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ เพราะกระทำข้นธทังหลายที 
เป็นอนุปาทินนธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

[๓๗๓] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทินนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
ปัญจวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , วิบากมโนธาตุ โดยอนันตรปัจจัย 
วิบากมโนธาตุ เป็นปัจจัยแก่วิบากมโนวิญญาณธาตุ โดยอนันตรปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ภวังค์ เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ วิบากมโนวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยแก่กิริยามโนวิญญาณ 
ธาตุ โดยอนันตรปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนุปาทินนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย 
แก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ปัญจวิญญาณ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 236 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับนิสสยปัจจัยในปัจจยวาร 
[๓๗๔] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ สุขทางกาย เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทาง 
กาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ที่เป็นอุปาทินนธรรม ฯลฯ โภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ 
ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยปัจจัย 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดูที่เป็นอุปาทินนธรรม ฯลฯ บุคคลอาศัยโภชนะแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิด ทำลายสงฆ์ 

สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก่ความ 
ปรารถนา แก่มรรค แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอุปน้สสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธา แล้วให้ทาน ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
ศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยซึ่งเสนาสนะ 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะเป็นปัจจัยแก , ศรัทธา 
ฯลฯ แก , ความปรารถนา แก่มรรค แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 237 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วยังตนให้เดือดร้อน 
ให้เร่าร้อน ทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูล ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้ว 
ยังตนให้เดือนร้อน ให้เร่าร้อน ทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูล ฯลฯ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่เป็นกุศล และกุศลเป็นปัจจัยแก , วิบาก โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๓๗๕] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กายรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม กลิ่น 
โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 
เมื่อกุศล และอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก เกิดขึ้น 
รูปายตนะที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ คันธายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ 
พายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 
อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กายรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปที่เป็นอุปาทินนธรรม ด้วยทิพพจักขุ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ รูปทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง 
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปที่เป็นอนุปาทินนธรรม ด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 238 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ รูปทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม ฯลฯ กลิ่น 
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เมื่อกุศล และอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก เกิดขึ้น 
รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ 
พายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ 
สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาต 
ปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

คือ รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๓๗๖] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กาย 
ที่เป็นอุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายที่เป็นอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย ฯลฯ 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 239 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย ฯลฯ 

[๓๗๗] อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๓๗๘] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายโดยกัมมปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยก็'มมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๓๗๙] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทินนธรรม ฯลฯ 
ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเป็นมูล มี ๓ นัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยริปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 240 

[๓๘๐] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอาหาร 
ปัจจัย ปฏิสนธิ 

กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอุปาทินนธรรมน โดยอาหาร 
ปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหาร 
ปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

กวฬิงการาหารที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอนุปาทินนธรรมนี้ โดย 
อาหารปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทินนธรรมนี้ โดย 
อาหารปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 241 

คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม และอนุปาทินน 
ธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย. 

[๓๘๑] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ฯลฯ รูปชีริตินทรีย์เป็นปัจจัยแก , 

กฌูตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ฯลฯ 

ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเป็นมูล มี ๓ นัย รูปชีริดินทรีย์ มีเฉพาะนัยต้นเท่านั้น 
นัยที่เหลือนอกนั้นไม่มี. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตต - 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 242 

[๓๘๒] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๓๘๓] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต 
ปัจจัย 

หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย แก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 243 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายที่เป็นอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตต 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 
[๓๘๔] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ฯลฯ 

บทที่ย่อไว้ พึงจำแนกให้ครบถ้วน. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร. 

ฯลฯ 

บทที่ย่อไว้ พึงให้พิสดาร. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต อาหาร. 

ฯลฯ 

บทที่ย่อไว้ พึงให้พิสดาร. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 244 

บทที่ย่อไว้ พึงจำแนกให้พิสดาร. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ รูปทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรมที่เกิดก่อน ฯลฯ เสียง ฯลฯ 
โผฏฐัพพะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิต ที่เป็นวิบาก เกิดขึ้น 
รูปายตนะ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 
กวฬิงการาหารที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอุปาทินนธรรมนี้ โดย 
อัตถิปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ ปัจฉาชาต อาหาร. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 
กวฬิงการาหารที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัย แก , กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพ 
พายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และกายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม กวฬิงการาหารที่เป็น 
อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม และรูปชีริตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 245 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะที่เป็นอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทินนธรรม และกวฬิงการาหารที่เป็น 
อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อาหาร ได้แก่ กวฬิงการาหารที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอวิคต 
ปัจจัย. 

[๓๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๒ 



พร: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 246 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิล , สยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๓๘๖] อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก'อนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉา 
ชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 247 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

อนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทินนธรรมและอนุปาทินนธรรม โดยปัจฉาชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย. 

อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนธรรม และอนุปาทินน 


ธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

[๓๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๘ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔. 


[๓๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 248 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

[๓๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

อุปาทินนทุกะ จบ 
อุปาทานทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๙๐] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏชุปาทาน ทิฏจุปาทาน อาศัยกามุปาทาน กามุปาทาน อาศัย 
สีลัพพตุปาทาน สีลพพตุปาทาน อาศัย กามุปาทาน กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน อาศัยกามุปาทาน. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 
อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยทิฏชุปาทาน 
กามุปาทาน ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 249 
พึงกระทำจักรทั้งหมด. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาน 
ธรรม ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒. 

อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือกามุปาทาน อาศัยทิฏชุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัยทั้งหมด. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม และอุปาทานธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และกามุปาทาน และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาน 
ธรรม และทิฏชุปาทาน ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 250 
พึงกระทำจักรนัยทั้งหมด. 

[๓๙๑] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ ยกเว้นรูปออกเสีย. 

[๓๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคดปัจจัย มี " ๙. 

[๓๙๓] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

,.1 0 , 0 , 0 , 0 , ,V ,, 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๓๙๔] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 251 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอุปนิสสย 
ปัจจัย. 

[๓๙๕] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน อัตตวาทุปาทานอาศัยกามุปาทาน. 
ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 

ฯลฯ 

พึงทำหัวข้อปัจจัย ๙ 
ในอรูปภูมิ มีอุปาทานธรรม ๒. 


ฯลฯ 

[๓๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 


มีวาระ ๑ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ ฯลฯ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 252 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๓๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 253 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 
มี " ๓. 

[๓๙๘] ในอารัมมณปัจจัยกับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑. 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร. 

พึงจำแนกสหชาตวารที่ว่า กามุปาทาน เกิดร่วมกับทิฏชุปาทาน. 

ปัจจยวาร 

[๓๙๙] อูปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ กามุปาทาน 
อาศัยทิฏชุปาทาน. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป มหาภูตรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อุปาทานธรรม 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทาน 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย อุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 254 

อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏจุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ทิฏจุปาทาน อาศัย 
กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัย 

กามุปาทาน อาศัยทิฏจุปาทาน และหทัยวัตถุ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม และอุปาทาน 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

พึงกระทำจักรนัย. 

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรมและหทัยวัตถุ. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และกามุปาทาน และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม และทิฏชุปาทาน. 

พึงกระทำจักรนัย 

กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยทิฏซุปาทาน และหทัยวัตถุ. 

พึงกระทำจักรนัย 

ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 

ในอารัมมณปัจจัย ซึ่งมีธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรมเป็นมูล พึงจำแนกทั้งปัญจายตนะ และ 
หทัยวัตถุ. 

[๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 255 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณอาศัยชักขายตนะ กาย 
วิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

[๔๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อทันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี" ๙ฯลฯ. 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

เหมือนปฏิจจวาร. 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๔๐๓] อุปาทานธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ กามุปาทาน คลุกเคล้ากับทิฏซุปาทาน ทิฏชุปาทาน คลุกเคล้ากับกามุปาทาน. 

พึงกระทำจักรนัย. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ อย่างนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 256 

[๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๔๐๕] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้า 
กับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๔๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๔๐๗] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาน 
ธรรม โดยเหตุปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 257 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต์ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม และไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม และไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม และไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

[๔๐๘] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 258 

คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรม เกิดขึ้น. พึงกระทำคำว่า ปรารภ 
ทั้ง ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน รักษาศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลธรรมนั้น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

กุศลธรรมทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน แล้วพิจารณาฌาน 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย กิเลสที่ละแล้ว ซึ่งไม่ใช่อุปาทานธรรม ฯลฯ พิจารณากิเลสทั้งหลาย 
ที่ละแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณลุ)จายตนะ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคดังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง ซึ่งกุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

กุศลทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุ 
เป็นต้นนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 259 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย พึงกระทำคำว่า ปรารภทั้ง ๓ นัย. 

[๔๐๙] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ 
อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำอุปาทานธรรมทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น อุปาทาน 
ธรรม เกิดขึ้น. มี ๓ นัย เป็นอารัมมณาธิปติ อย่างเดียว. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ในกาล 
ก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้วทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา ย่อมยินดี ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วกระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ผล ฯลฯ 
นิพพานให้หนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , ผล โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรมให้หนักแน่น 
แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 260 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลธรรมนั้น เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

กุศลทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์หนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน 
ธรรมทั้งหลายที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ได้สั่งสม 
ไว้ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 

" 1 " 1,1 V ะ I ทั้ 

อารมณ์อย่างหนักแน่น อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย เกิดขึน. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย. เป็นอารัมมฌาธิปติ 
พึงกระท้าคำว่า ปรารภ ทั้ง ๓ นัย เป็นอารัมมฌาธิปติอย่างเดียว. 

[๔๑๐] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 261 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติ 
โดยอนันดรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมเป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรมทั้งหลาย 
โดยอนันดรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 
อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย. 
อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 262 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับปัจจยวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยลัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย เหมือนกับปัจจยวาร. 

[๔๑๑] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ 
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อุปาทานธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน 
ธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธา แล้วให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

ศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยเสนาสนะ 
แล้วถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
มุสา ฯลฯ ปิสุณา ฯลฯ ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เข้าไปอาศัยเสนาสนะ 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 263 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ อทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ 
ปีสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ ส้มผะ ฯลฯ ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ฯลฯ 
ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง ฯลฯ ภริยาผู้อื่น ฯลฯ ฆ่าคนในหมู่บ้าน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วก่อมานะ ถือทิฏฐิ บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ 
แล้วถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 

มุสา ฯลฯ ปีสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ ส้มผะ ฯลฯ ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ 
ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ฯลฯ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง ฯลฯ ภริยาผู้อื่น ฯลฯ 
ฆ่าคนในหมู่บ้าน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกลูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนึสสยะ มี ๓ นัย. 

[๔๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 264 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรมทั้งหลาย โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๔๑๓] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย ฯลฯ. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๔๑๔] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 265 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาน 
ธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เป็นอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๔๑๕] ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ มี ๑ นัย. 

[๔๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

มี ๓ นัย คือ กวฬิงการาหาร อย่างเดียว. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย คือ รูปชีริตินทรีย์อย่างเดียว. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๔๑๗] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานธรรม โดยมัคคปัจจัย 

คือ องค์มรรคทั้งหลาย ที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรมทั้งหลายที่เป็น 
สัมปยุตตธรรม โดยมัคคปัจจัย. 

พึงกระทำหัวข้อปัญหา ๙ โดยเหตุนี้. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๔๑๘] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 266 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อุปาทานธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานธรรมทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กาย 
นึ ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๔๑๙] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ กามุปาทาน เป็นปัจจัยแก่ทิฏชุปาทาน โดยอัตถิปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 267 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 
อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย. ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. ฯลฯ พึงให้พิสดาร 
ธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 
ที่เป็นปุเรชาต เหมือนกับ ปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

สหชาต พึงจำแนก เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 
ปุเรชาต พึงจำแนก เหมือนกับ ปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ทิฏจุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กามุปาทาน 
โดยอัตถิปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ทิฏธุปาทาน และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่กามุปาทาน โดย 
อิตถิปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 268 

ที่เป็นสหชาตได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม และอุปาทานธรรมทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ 
ใช่อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม และทิฏชุปาทาน เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ และกามุปาทาน และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ทิฏขิปาทาน และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่กามุปาทาน และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

[๔๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " 


๙ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 269 

ในสหชาตปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในยัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอิตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๔๒๑] อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 270 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาดปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย 
ปัจจัย. 

[๔๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๔๒๓] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุ 
ปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 271 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

[๔๒๔] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุ 
ปัจจัย มี " ๙. 

ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

อุปาทานทุกะ จบ 
อุปาทานิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๒๕] อุปาทานนิยธรรม อาศัยอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ. 

โลกิยทุกะ เป็นอย่างไร พึงกระทำอย่างนั้น ไม่แตกต่างกัน. 

อุปาทานสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๒๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 272 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โลภะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เพราะเหตุปัจจัย เกิดขึ้น 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตต 
ธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 273 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๔๒๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ โลภะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

[๔๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " 


๖ 



พระ 

:อภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 274 

ในสมบันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิล , สยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิล , สยป้จขัย 

มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๔๒๙] อุปาทานริปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 

เหตุปัจจัย 


คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็น 

อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


ในอเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๔๓๐] อุปาทานริปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 

อารัมมณปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 275 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ชิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย. 

[๔๓๑] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ โลภะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตต 
ธรรม ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต 
สัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่ 
เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 276 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย. 

[๔๓๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ สัมปปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เปีนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 277 

[๔๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสอง นอกจากน ก็พึงกระทำ 
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 

[๔๓๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 278 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและชิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต 
วิปปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัย 
หทัยวัตถุ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูต 
รูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ โลภะอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัย 
วัตถุ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 279 

๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

ในอารัมมฌปัจจัย พึงกระทำปัญจวิญญาณ. 

[๔๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๔๓๖] อุปาทานริปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานริปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญ 
สัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 


ฯลฯ 

[๔๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 280 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๔๓๘] อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย. 

อุปาทานริปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อุปาทานริปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร. 

[๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในริปากปัจจัย มี " 


๑ 



ในอวิคตปัจจัย 


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 281 
มี " ๖. 

[๔๔๐] อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

[๔๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๔๔๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย เหตุทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , โลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 282 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโลภะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแก่'ชิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ และโลภะที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โมหะ และโลภะที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปทานสัมปยุตต 
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ และโลภะที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

[๔๔๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 283 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน แล้วพิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น 
ราคะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป 
โทมนัสเกิดขึ้นแก , บุคคลผู้เดือดร้อนใจ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอุปาทานริปปยุตตธรรม ฯลฯ กิเลส 
ที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 
บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม และโลภะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ 
ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ พึงใส่ให้ครบล้วน เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ตลอดถึงกายวิญญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณแก , เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 284 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ เพราะปรารภทานเป็นต้นนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

[๔๔๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 285 

อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปป 
ยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่โลภะ โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
โลภะ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตด้วย 
โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโลภะ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปสิ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลออกจากฌาน กระทำฌาน 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทาน 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ผล โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุ 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปสิปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 286 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัย 
วัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอธิปดีปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทำ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ เกิดขึ้น. 

[๔๔๕] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 287 

ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็น 
ปัจจัยแก"โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดย 
อนันตรปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'โลภะที่เป็น 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์ , ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดย 
อนันตรปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 288 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และโลภะ 
เป็นปัจจัยแก , โลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเป็นปัจจัยแก่ 
วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และโลภะ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และ 
โลภะ โดยอนันตรปัจจัย. 

[๔๔๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยดัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปัจจวาร. 

[๔๔๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสส 
ยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 289 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด ก่อมานะศีล ฯลฯ ปัญญา 

บุคคลเข้าไปอาศัย ราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก , ราคะ แก่มานะ 
แก่ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ผลสมาบัติ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ นัย. คือ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ก่อมานะ ถือทิฏฐิ ศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ 
บุคคลเข้าไปอาศัยราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม แล้วอทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปิสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ 
ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ฯลฯ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง ฯลฯ 
ภริยาผู้อื่น ฯลฯ ฆ่าคนในหมู่บ้าน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะ แก , โมหะ แก่มานะ แก่ทิฏฐิ แก่ความ 
ปรารถนา ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วก่อมานะ ศีล 
ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยราคะ ฯลฯ เสนาสนะ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม แล้วกระทำ 
การฆ่าคนในหมู่บ้าน ฆ่าคนในนิคม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 290 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๔๔๘] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอุปาทานริปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 

ซึ่งจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 291 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปยุตตธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๔๔๙] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๔๕๐] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , โลภะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโลภะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 292 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๔๕๑] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานริปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ มี ๑ นัย. 

[๔๕๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย. 

ในปัจจัยทั้ง ๔ นี้พึงแสดงเหมือนโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม ที่แสดงไว้ใน 
ก้มมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย อย่างละ ๔ๆ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย. 

[๔๕๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยริปปยุตต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานริปปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 293 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์ , ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ฯลฯ. 

[๔๕๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ในปัจจัยเหล่านี้สหชาต เหมือนกับสหชาตปัจจัย ปุเรชาตเหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 294 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , โลภะ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และโลภะ โดยอิตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอวิคต 
ปัจจัย. 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 295 

[๔๕๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอน''นตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๔๕๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 296 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และวิปปยุตตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานวิปปยุตต 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๔๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ภาค 

[๔๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัยกับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวงกับฯลฯ มี" ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

[๔๕๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในอธิปติปัจจัยกับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

อุปาทานสัมปยุตตทุกะ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 298 

อุปาทานอุปาทานิยทุกะ 
ปภิจจวาร 

ณ์; V 1 1 V 

[๔๖๐] ธรรมทีเป็นทังอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทัง 
อุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏจุปาทาน ทิฏชุปาทาน อาศัยกามุปาทาน. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทา 
นึยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานึยะแต่ไม่ใช่อุปาทาน 
ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยทิฏจุปาทาน 
พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานึยะแต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานึยะแต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม , ใช่ 
อุปาทานธรรม ปฏิสนธิตลอดถึงธัชฌั'ตติกมหาภูตรูป. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม , ใช่อุปาทาน 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานึยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานึยะแต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานึยะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อุปาทานึยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 299 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานิย 
ธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏจุปาทาน และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และ 
อุปาทานึยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานึยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานึยะ แต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานึยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และกามุปาทาน และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานิยะ 
แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม และทิฏชุปาทาน ขันธ์๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

โดยนัยนี้อุปาทานทุกะฉันใด ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นึสสยวาร 
ก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำฉันนั้น. ไม , มีแตกต่างกัน หลักจำแนกหัวข้อ 
ปัจจัยต่างกัน. 

ปัญหาวาร 

[๔๖๑] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน 
และอุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทานธรรม 
ทั้งหลาย ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 300 

เหมือนกับอุปาทานทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน มีหัวข้อปัจจัย ๙. 

[๔๖๒] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้ง 
อุปาทานและอุปาทานิยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น. มี ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ 
ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภทานเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ 
ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแล้วในกาลก่อน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม , ใช่อุปทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและ 
อุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ. 

สองอย่างนอกนี้เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานึยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอุปาทานและอุปาทานึยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย. 

อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะข้างต้น. 

[๔๖๓] ธรรมที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็น 
อุปาทานึยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทาน 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ 

พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทำโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ โวทาน ฯลฯ 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานิยะ แต่ไม , ใช่อุปาทานธรรมให้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 301 

เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้หนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานิยะแต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปาทานึยะแต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปัจจัย. 

อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี ทั้งสองอย่างที่เหลือ เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 

ปัจจัยสงเคราะห์แม้ที่เป็นอธิปติปัจจัย ก็มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะปัจจัยทั้งหมด 
เหมือนกับอุปาทานทุกะ ในอุปาทานิยะ โลกุตตรธรรมไม่มีปัจจนียะก็ดี การนับทั้งสองอย่าง 
นอกนี้ก็ดี เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 

อุปาทานอุปาทานิยทุกะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 302 

อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๖๔] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น 
ทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏจุปาทาน. 

พึงกระทำจักรนัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน 
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ 
แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ กามุปาทานและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยทิฏจุปาทาน. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ ฯลฯ. 

หลักจำแนกหัวข้อปัจจัยต่างกัน เหมือนอุปาทานทุกะ มีหัวข้อปัจจัย ๙ รูปไม่มี 
วาระทั้งหมด พึงให้พิสดารอย่างนี้อรูปภูมิเท่านั้น. 

ปัญหาวาร 

[๔๖๕] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน 
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย. 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 303 

เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

V , 1 0 , 1 . 0 , 

เหตุทังหลายทีเป็นทังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์และอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปาทาน 
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ 
แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทานธรรมทั้งหลายที่เป็นสัมปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

^ 1 ไ \ 1 0 , 1 
เหตุทังหลายทีเป็นทังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และทีเป็นอุปาทาน 

สัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 


พงถามถังมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 304 

เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย. 

[๔๖๖] ธรรมที่เป็นอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมล 

ะ .ะ ^ 

เพราะปรารภอุปาทานธรรมทังหลาย ขันธ์ทังหลายทีเป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น พึงทำทั้ง ๓ นัย. 

ในปัจจัยสงเคราะห์ ก็พึงกระทำทั้ง ๓ นัย. 

[๔๖๗] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ มีทั้ง ๓ นัย. 

พึงกระทำอธิปติปัจจัยทั้งสอง ทั้ง ๓ นัย. แม้อธิปติปัจจัยที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ ก็มี 
๓ นัย. 

[๔๖๘] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 305 

คือ ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

หัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ พึงกระทำอย่างนี้อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไม่มี. 

[๔๖๙] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปัจจัยมี ๙ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๔๗๐] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่ 
อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

แม้ , ในอุปนิสสยปัจจัยเป็นปัจจัยสงเคราะห์ ก็มี ๓ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๔๗๑] ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม , ใช่อุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 306 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 

มี ๙ นัย 

[๔๗๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 307 
ในวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๔๗๓] ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทาน 
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ อย่างนี้ในมูลแห่งปัจจัยหนึ่งๆ มี ๓ นัย มีหัวข้อปัจจัย ๓. 

[๔๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๗๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัยกับเหตุปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๗๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัย 

ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 309 

อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๗๗] ธรรมที่เป็นอุปทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตต 
อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทา 
นิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา 
นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม. 

ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา 
นิยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม. 
ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา 
นิยธรรม และธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานนิยธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๔๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยทุกะในจุฬันตรทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 310 
กิเลสทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๗๙] ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ 
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ 
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา 
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูปอาศัยกิเลสธรรม 
ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่กิเลส ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือกิเลสธรรม 
ทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑๐ปัฏฐานปกรณ์ภาค ๔ - หน้าที่ 311 

คือ ขันธ์ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ 
กิเลส ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลส และกิเลสธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๓ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ 
ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ และจิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์๑ ที่ไม่ใช่กิเลส และโลภะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำจักรนัย. 


ฯลฯ 

[๔๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอาริมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 


[๔๘๑] ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ อาศัยวิจิกิจฉา โมหะ อาศัยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 312 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่กิเลส ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและ 
วิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและอุทธัจจะ. 
[๔๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยทั้งกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยกิเลสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย. 

[๔๘๓] ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 313 

โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ. 

โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ 
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา 
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ. 

ในอรูปภูมิ ที่มีโทสะ เป็นมูล ไม่มี. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย. 

วาระทั้ง ๙ พึงกระทำอย่างนี้. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย. 

[๔๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลส พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏ 
ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย. 

ปัจจัยทั้งปวง พึงกระทำอย่างนี้. 

[๔๘๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎเ 

ก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 314 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ป้จจยวาร 


[๔๘๖] ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร. 


ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลส ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลาย 

ที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยหทัยวัตถุ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 315 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลส กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัย 
หทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลส 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กิเลสธรรมทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลสและกิเลสธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่มิใช่กิเลส อาศัย 
กิเลสธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่ 
กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตต้ปิปะ และชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลส และโลภะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 316 
พึงกระทำจักรนัย. 

ในอารัมมฌปัจจัย ในที่ไม่ใช่กิเลสธรรมเป็นมูล พึงกระทำปัญจวิญญาณ. 

[๔๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๔๘๘] ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
อุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ 
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และหทัยวัตถุ. 

ฯลฯ 

[๔๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 317 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๔๙๐] ธรรมที่เป็นกิเลส คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ คลุกเคล้ากับโลภะ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ อย่างนี้. 


[๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 


[๔๙๒] ธรรมที่เป็นกิเลส คลุกเคล้ากับธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
พึงกระทำหัวข้อที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย ๔ อย่างนี้. 

[๔๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 318 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๔๙๔] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลายที่เป็นสัมปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และกิเลสธรรม และชิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๔๙๕] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ธรรมที่ไม , ใช่กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 319 

ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถธรรม ฯลฯ กุศลที่สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน แล้วพิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเป็นต้นนั้น 
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผล แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลส โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังส 
ญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งฌาน เพราะปรารภ 
กุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส 
เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เดือดร้อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลส เพราะปรารภทานเป็นต้นนั้น กิเลสธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๔๙๖] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำกิเลสทั้งหลายให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

มี ๓ นัย เป็นอารัมมณาธิปติ อย่างเดียว. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 320 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
ทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศล 
ธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

กุศลธรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ เป็น 
ปัจจัยแก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลสให้หนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทั้งหลาย 
ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 321 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และกิเลสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอธิปติ 
ปัจจัย มี ๓ นัย 

เป็นอารัมมณาธิปติ อย่างเดียว. 

[๔๙๗] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอนันตรปัจจัย 
คือ กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมุล 

1 1 1 ., ,2 . ^ 

กิเลสธรรมทังหลายทีเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทังหลายทีไม่ใช่กิเลสทีเกิดหลังๆ 

โดยอนันตรปัจจัย 

กิเลสธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

กิเลสธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลสที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กิเลสที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

I 1 ',“^ 1 ๘| ^ 0 , V ะ 

ขันธ์ทังหลายทีไม่ใช่กิเลสทีเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทังหลายทีเกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลสที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมที่เกิดหลังๆ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 322 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย. 
ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กิเลส 
ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

“^ 1 0 , 0 ,* 1 . 1 

กิเลสธรรมทังหลายทีเกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย เป็นปัจจัยแก่ธรรมทีไม่ 

ใช่กิเลสทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอทันตรปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

กิเลสธรรมที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมที่เกิด 
หลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอทันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมทันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย. 

[๔๙๘] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ กิเลสธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย 
มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

ศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทาง 
กาย ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยเสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 323 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอุปนิสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
ศีล ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยเสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
ศีล ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยเสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อุปปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๔๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กิเลส โดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยปุเรชาตปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ 
อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 324 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัย 
วัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาตได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาต 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัย 
วัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๕๐๐] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยปัจฉา 
ชาตปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๕๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยกัมม 


ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 325 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกิเลสธรรม และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๕๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยวิปากปัจจัย มี ๑ นัย. 


ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย. 


[๕๐๓] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย โดย 
ริปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรม และสัมป 
ยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยวิปป 
ยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ที่ย่อไว้พึงให้พิสดาร 

[๕๐๔]ธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลสโดยอัตถิปัจจัย มีด นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 326 

ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอัตถิ 
ปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต เหมือนกับสหชาตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต เหมือนกับสหชาตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัย แก , โมหะ ทิฏฐิ 
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่โลภะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ 
อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่กิเลส และกิเลสธรรม เป็นปัจจัย แก , ขันธ์ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 327 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่กิเลสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่กิเลสธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่กิเลส โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ 
ไม่ใช่กิเลส โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กิเลส และโลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย และแก , โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โลภะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ 
อหิริกะ อโนตดัปปะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


[๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอาริมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 328 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิล , สยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๕๐๖] ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย 

ปัจจัย. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 329 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม , ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กิเลส โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ไม่ใช่กิเลส เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลส และธรรมที่ 
ไม่ใช่กิเลส โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๕๐๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๕๐๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 330 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๕๐๙] ในอรัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

กิเลสทุกะ จบ 
สังกิเลสทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๑๐] สังณิลสิกธรรม อาศัยสังณิลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย. 

โลกิยทุกะฉันใด พึงทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 331 
สังกิลิฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๑๑] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 


ฯลฯ 


๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 332 


ในปุเรชาตปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๕ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๕๑๓] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 
[๕๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 333 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัจจยวาร 

[๕๑๕] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 

สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย. 

สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 334 

[๕๑๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๔ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๕๑๗] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 

กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอสังกิลิฏฐ 

ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 

ปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 335 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

[๕๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๓ 
มี " ๒ 
มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 


สังสัฏฐวาร 

[๕๑๙] สังกิลิฏฐธรรม คลุกเคล้ากับสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 336 

อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคล้ากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 


[๕๒๐] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี 

" ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " 

๒ 

ในริปากปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " 

๒. 


[๕๒๑] สังกิลิฏฐธรรม คลุกเคล้ากับ สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคล้ากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อเหตุกปฏิสนธิ. 

[๕๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 337 
ปัญหาวาร 

[๕๒๓] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย. 

ลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ลังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อลังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิ ฯลฯ 
[๕๒๔] ลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ลังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ 
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลยินดี ซึ่งทิฏฐิ. 

เหมือนกับกุสลัตติกะ. 

เพราะปรารภวิจิกิจฉา เพราะปรารภอุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ. 

ลังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อลังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ข่มแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคย 
เกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 338 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก , บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วใน 
กาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ฯลฯ เป็นปัจจัย แก , อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อนาคตตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรมเพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น. 

[๕๒๕] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น 

บุคคลกระทำทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 339 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม 
ที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทำฌานนั้นให้เป็นอารมณ์ อย่างหนักแน่น 
แล้วพิจารณา 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้ว 
พิจารณา ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , ผล โดยอธิปติปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กุศลธรรมที่สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

[๕๒๖] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 340 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย. 

[๕๒๗] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะ แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิด 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก , ทุกข์ 
ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด 

ศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัย 
เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 341 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วฆ่าสัตว์ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัย 
เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย. 

[๕๒๘] อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คืออารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ. 

อสังกิลิฏฐธรรมเป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ 

[๕๒๙] สังกิลิฏฐธรรมเป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรมเป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๕๓๐] สังกิลิฏฐธรรมเป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก'อสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง คือสหชาต 
นานาขณิก. 

เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พึงถามถึงมูล 

เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือสหชาต นานาขฌิก. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 342 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

[๕๓๑] อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยริปากปัจจัย มี ๑ นัย. 
[๕๓๒] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดยอาหารปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย. 

[๕๓๓] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐ 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๕๓๔] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๑ นัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือสหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 343 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม และกวฬิงการาหารเป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐธรรมและรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


[๕๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 344 


ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๗. 


[๕๓๖] สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปัจจัย. 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 345 

อสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิล , สยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , สังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. 

สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , อสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๕๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาดปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย มี" ๗ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 


มี " ๕ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๗ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


มี " ๗ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 346 

[๕๓๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัยกับฯลฯ มี" ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๕๓๙] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

สังกิลิฏฐทุกะ จบ 
กิเลสสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๔๐] กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม. 

กิเลสสัมปยุตตทุกะ เหมือนสังกิลิฏฐทุกะไม , มีแตกต่างกัน. 

กิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 347 
กิเลสสังณิลสิกทุกะ 

ปฏิจจวาร 

71 ะ! 

[๕๔๑] ธรรมทีเป็นทังกิเลสและสังณิลสิกธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังกิเลสและสังกิเลส 
สักธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นสังณิลสักแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสักธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสักธรรม และธรรมที่เป็นสังณิลสัก แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสักธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ. 

โดยนัยดังกล่าวมานี้ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับกิเลสทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
หลักจำแนกหัวข้อปัจจัย ต่างกัน. 

ปัญหาวาร 

[๕๔๒] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสักธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลสและ 
สังกิเลสักธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสักธรรม เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย 
ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

โดยนัยดังกล่าวมานี้มี ๔ นัย เหมือนกับกิเลสทุกะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 348 

[๕๔๓] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลส เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังณิลสิก แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังณิลสิก 
แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาล 
ก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน 
เป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ 

ในเมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส เกิดขึ้นแก'บุคคลผู้มีความเดือดร้อน 

พระอริยะทังหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังณิลสิก แต่ไม , ใช่กิเลสธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

สองอย่างนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกะ. แม้อา เมมณ ปัจจัย ที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ 
ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ. 

[๕๔๔] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งกิเลส 
และสังณิลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี อย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ มี ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นสังณิลสิก แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นกิเลสัก แต่ไม่ใช่ 
กิเลสธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 349 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม 
ที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทำฌาน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้วพิจารณา 

พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทำโคตรภู ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา กระทำ 
โวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังณิลสิก แต่ไม่ใช่ 
กิเลสธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิเลสิก แต่ไม , ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสังณิลสิกแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัย 
แก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

แม้สองอย่างนอกนี้ ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ แม้อธิปติปัจจัย ที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ 
ก็เหมือนกัน. 

[๕๔๕] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังณิลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับกิเลสทุกะ. 

ธรรมที่เป็นสังณิลสิกแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังณิลสิกแต่ไม่ใช่ 
กิเลสธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังณิลสิก แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสังกิเลสิก แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังณิลสิกธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

สองอย่างนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกะ ในอนันตรปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน. 

แม้อนันตรปัจจัย ที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ ปัจจัยทั้งปวง ก็เป็นเช่นกับกิเลสทุกะ ไม , มี 
แตกต่างกัน. ในอุปนิสสยปัจจัย โลกุตตรธรรม ไม่มี ทุกะนี้เหมือนกับกิเลสทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 

กิเลสสังณิลสิกทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 350 
กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

7ใ เ ะ1 0 ,^ 0 , 

[๕๔๖] ธรรมทีเป็น ทัง กิเลสและสังกิ ลิฏฐ ธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังกิเลสและสังกิ ลิฏฐ 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ อาศัยโลภะ. 

พึงกระทำจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโลภะ. 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม 
และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 351 

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตดัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม 
และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม และกิเลสธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
สังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม และโลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำจักรนัย. 

[๕๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๕๔๘] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส และสังกิลิฏฐ 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 352 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม 
และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม , ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และวิจิกิจฉา และอุทธัจจะ. 

[๕๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙. 

โดยนัยนี้ การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัญหาวาร 

[๕๕๐] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่กิเลสธรรมทั้งหลาย 
ที่เป็นสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่ 
กิเลสธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐ 
ธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 353 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

[๕๕๑] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น. 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่ 
กิเลสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม กิเลสธรรมทั้งหลาย 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม กิเลสธรรมทั้งหลาย 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

แม้นอกจากนี้ ก็ พึงกระทำเป็นหัวข้อปัจจัย ๓. 

[๕๕๒] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 354 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย. 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่ 
กิเลสธรรม โดยอธิปดีปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลส 
ธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ มี ๓ นัย 

อธิปติปัจจัยทั้งสอง พึงทำเป็นหัวข้อปัจจัยทั้ง ๓. 

ทั้งสองอย่างนอกนี้พึงทำเป็นหัวข้อปัจจัย ๓. 

[๕๕๓] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
พึงกระทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไม่มี. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ 
การจำแนกรายละเอียด ไม่มี. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๕๕๔] ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะ 
แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก , กิเลสธรรมทั้งหลาย ที่ 
เป็นสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 355 

ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่โม"ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม"ใช่กิเลสธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นสังกิลิฏฐะแต่ไม , ใช่กิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และกิเลสธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 

[๕๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันดรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 356 

ในฌานปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๕๕๖] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

หัวข้อปัจจัยทั้ง ๙ พึงกระทำเป็น ๓ บทเหมือนกัน. 

[๕๕๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๕๕๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 357 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๕๕๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙. 

พึงกระทำอนุโลมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙. 

กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ. 

กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๖๐] ธรรมทีเป็นทังกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังกิเลสและ 
กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ. 

เหมือนกับกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน พึงให้พิสดารทุกวาระ. 

กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ. 

กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๖๑] กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสักธรรม อาศัยกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสักธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 358 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

โลกิยทุกะ ฉันใด ทุกะนี้ ก็ฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

กิเลสวิปปยุตตสังณิลสิกทุกะ จบ. 

ทัสสนทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพธรรม. 

หัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน 
ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาดัพพธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 359 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 


ฯลฯ 


1 ๓] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอณูญม่ฌูญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๕๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ. 

[๕๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎเ 

ก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 360 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัจจยวาร 


[๕๖๖] ทัสสเนนปหาติ'พพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 

ปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 


ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ทัสสฒนปหาดัพพธรรม เกิดขึ้น 

เพราะเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 361 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาดัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และที่ไม่ใช่ท้สสเนนปหาดัพพ 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน 

ปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
,1 1 . ' 1 , 

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลาย ทีเป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย. 

[๕๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 362 
ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๕๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิด 
ขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ท้สสเนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน 
ปหาติ'พพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ. 

[๕๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 363 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๕๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ. 


[๕๗๑] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๒. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 364 

[๕๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 


เกิดขน ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ. 


[๕๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัญหาวาร 

[๕๗๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

[๕๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 365 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งเป็นทิฏฐิที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาสัพพ 
ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสแล้ว ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม กิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
เห็นแจ้งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสณนปหาตัพพธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
รู้แจ้งซึ่งจิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพ 
นิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสฒนปหาตัพพธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลธรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น โทมนัสที่ไม , ใช่ทัสสฒนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
กุศลธรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ผลและ 
อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 366 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เห็นแจ้งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น 
ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น 

ด้วยทิพยจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาล 
ก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

[๕๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ท้สสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปสิ. 

เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น เพราะกระทำทิฏฐ๊ให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาตาธิปสิ ได้แก่ อธิปสิธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อธิปสิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปสิ ได้แก่ อธิปสิธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปสิปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปสิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 367 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม 
ที่ได้สั่งสมไว้ในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งฌาน 
เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , ผล โดยอธิปติปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

[๕๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

ทัสสณนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 368 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมบันดรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยธัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย. 

[๕๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อบันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
ความปรารถนา แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็น 
หัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่ไม , ใช่หัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อบันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
ความปรารถนา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก , ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม แก , โทสะ แก่โมหะ แก่มานะ แก่ความ 
ปรารถนา แก่สุขทางกาย แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 369 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิด ก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะที่ไม่ใช่บัสสเนนปหาตัพพธรรม โทสะ 
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิด ก่อมานะ 

ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะที่ไม่ใช่บัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ 
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา ฯลฯ แก , ราคะที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่บัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสยะ อนํนตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
เข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ เข้าไปอาศัยราคะที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม แก , โทสะ 
แก , โมหะ แก , ทิฏฐิ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๕๗๙] ธรรมที่ไม , ใช่บัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนน 
ปหาดัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่ไม่ใช่บัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 370 

ด้วยทิพยจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนน 
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๕๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๕๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานาขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 371 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย. 

[๕๘๒] ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน 
ปหาตัพพธรรม โดยวิปากปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๕๘๓] ทัสสเนนปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดย , วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม 
โดย , วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 


วิปปยุตตปัจจัย มีอย่างเดียว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 372 

คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๕๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ. 

ที่ย่อไว้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ทัสสเนนปหาทัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 373 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 

เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 

[๕๘๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอณูญมฌูญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 374 
ในวิคตปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๗. 

[๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหาร 
ปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรมเป็นปัจจัยแก่ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๕๘๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 375 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี" ๗ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔. 

[๕๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยทั้งปวงกับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 376 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๕๘๙] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕. 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

บัสสนทุกะ จบ 
ภาวนาทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๙๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย. 
บัสสนทุกะ ฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

[๕๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๕๙๒] ภาวนายปหาสัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาติ'พพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ฯลฯ. 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 377 

[๕๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย ในปัจจยวารปัจจนึยะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะมี ๓ นัย พึง 
ยกโมหะออกเสีย วาระแม้ทั้งปวง เหมือนกับทัสสนทุกะ ส่วนอุทธัจจะปัจจนึยะต่างกัน. 

ปัญหาวาร 

[๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ. 

[๕๙๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
ปรารภธรรมนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น 

เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาสัพพ 
ธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น. 

ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ กิเลส 
ที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 378 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ ฯลฯ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

กุศลธรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผล แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ 
ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก'อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภทานเป็นต้นนั้น 
ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

[๕๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 379 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลที่กระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ภาวนายปหาติ'พพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ภาวนายปหาติ'พพธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดย อธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปดึที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ- 


ปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 380 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ฌาน จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้หนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนาย 
ปหาติ'พพธรรม เกิดขึ้น. 

[๕๙๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย มี ๔ นัย. 

ภาวนาทุกะ เหมือนกับทัสสนทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยดัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย. 

[๕๙๘] ภาวนายปหาติ'พพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ 
โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม แก่โทสะ 
แก่โมหะ แก , มานะ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าอาศัยราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
ความปรารถนา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ 
ปัญญา แก่ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม แก , โทสะ แก่โมหะ แก , ทิฏฐิ แก , ความปรารถนา 
แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 381 

ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิด ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะที่ไม่ใช่ 
ภาวนายปหาตัพพธรรม แก่โทสะ แก , โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วก่อมานะ บุคคลเข้า 
ไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ 
แล้วก่อมานะ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม แก , โทสะ 
แก , โมหะ แก่มานะ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๕๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ไม , ใช่ 
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่ไม่ใช่ภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 382 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ 
เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๖๐๐] ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและจิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 383 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 


ฯลฯเป็นปัจจัยโดยริปากปัจจัย มีด นัยฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย. 

ภาวนาทุกะ เหมือนกับ ทัสสนทุกะ ทุกปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน. 


[๖๐๑] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในดัญญม่ฌูญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในริปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในริปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในริคตปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


มีวาระ ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๕ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๕ 
มี " ๒ 
มี " ๗ 
มี " ๔ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๔ 


ม " 
มี 
มี 


๑ 

(ร. 
(รึ๋. 


มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๒ 
มี " ๓ 
มี " ๗ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๗. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 384 

การจำแนกรายละเอียดในปัจจนียะ พึงจำแนกเหมือนกับหัสสนทุกะ แม้การนับ ๓ 
อย่าง ก็พึงนับอย่างนี้. 

ภาวนาทุกะ จบ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๐๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม , ใช่หัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ในปฏิสนธิขณะตลอดถึง 
อัชฌัตติกมหาภูตรูป. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 385 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ 
อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 386 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 


ฯลฯ 

[๖๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 387 


ในอัตถิปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 


ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๖๐๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 388 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

[๖๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัยกับฯลฯ มี" ๗ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๖๐๘] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอนันตรปัจจัยกับฯลฯ มี" ๒ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒. 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 

[๖๐๙] ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะตลอดถึงอัชฌัตตึกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ทัสสณน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 389 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
และโมหะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๖๑๐] ทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 390 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

เหมือนกับปฏิจจวาร อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ มี ๓ นัย ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนน 
ปหาตัพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 391 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๖๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๑๒] ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติ'พพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ. 

ฯลฯ 

[๖๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 392 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ยัญญม่ฌูญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

สังสัฏฐวาร 

[๖๑๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 393 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา. 

หัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

[๖๑๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 


ฯลฯ 

[๖๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๖. 


[๖๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาติ'พพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 394 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่ 


สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๖๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖. 


[๖๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 
[๖๒๐] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒. 


สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร. 

ปัญหาวาร 

[๖๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 395 

คือ เหตุทั้งหลากที่เป็นทัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่ท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงกระทำมูล 

โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย. 

[๖๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 396 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไม่ใช่ท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

กุศลกรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส 
ที่ข่มแล้ว ฯลฯ รู้กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และโมหะ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ 
โทมนัสที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , อนาคดังสญาณ แก , อาวัชชนะ แก่โมหะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิด 
เพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะปรารภทาน 
เป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 397 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น. 

[๖๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาติ'พพเหตุกธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 398 

ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

กุศลกรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ เป็น 
ปัจจัยแก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็น 
ต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม 
ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทาน 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ. 

[๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 399 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่โมหะ ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดร 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'โมหะที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ 
โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดร 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอนันดร 
ปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 400 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่โมหะที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดร 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๖๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาดัพพเหลุกธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ใน ๒ อย่างที่เหลือ เป็นอนันตรูปนิสสยะ และปกลูปนิสสยะ. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 401 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่บัสสเนนปหาติ'พพ- 
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด ก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ 
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิด 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก , ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนน 
ปหาติ'พพเหตุกธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ 
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม แก่ 
โทสะ แก , โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ราคะที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 402 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๖๒๖] ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน 
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาด ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ไม่ใช่ 
ทัสสฒนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาด ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยปุเรชาดปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาด ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาด ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 403 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ฯลฯ. 

[๖๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย. 

[๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
วิบากขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 404 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

แก , วิบากขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดย : วิปปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย 

[๖๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสฒนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 405 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 

ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 


มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคดปัจจัย. 

ฯลฯ 

[๖๓๐] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๖ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจฉาชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 406 


ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 


[๖๓๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 407 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก'ธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๖๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับฯลฯ มีวาระ๖ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖. 

[๖๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัย 

ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " 1 

อนุโลมมาติกา พึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ 


ปัฏฐานปกรณ์ 


มีวาระ ๙. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 409 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

โดยนัยนี้ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี 
สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 

โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ พึงตั้งไว้ในฐานะแห่งโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา. 

ปัญหาวาร 

[๖๓๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
เหตุปัจจัย. 

มี ๖ นัย เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ. 

[๖๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย. 

มี ๓ นัย เพราะปรารภ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไม่ใช่ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

กุศลกรรมที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผล แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 410 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และโมหะ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
โทมนัสที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ แก่โมหะ โดย 
อารัมมณปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะ 
ปรารภทานเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ เกิดขึ้น. 

อารัมมณปัจจัย ที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ พึงกระทำทั้ง ๓ นัย. 

[๖๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาสัพพเหตุกธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 411 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำธรรมนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาติ'พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
กุศลกรรมทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหตัพพเหตุก 
ธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็น 
ต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 412 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำทานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น. 

[๖๓๙] ในอนันตรปัจจัย เพราะเหตุแห่งธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ไม , พึงกระทำ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ พึงกระทำ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

[๖๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก'ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ฉันทราคะ ในทัณฑะของตน เป็นปัจจัยแก่ฉันทราคะ ในทัณฑะของผู้อื่น โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ฉันทราคะ ในของหวงแหนของตน เป็นปัจจัยแก , ฉันทราคะในของหวงแหนของผู้ 
อื่น โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 413 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะที่ไม่ใช่ 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แก , โทสะ แก่โมหะ แก่ทิฏฐิ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย 
ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา แล้วก่อมานะ ฯลฯ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แก , 

โทสะ แก , โมหะ แก่มานะ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ 
เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
แม้อุปนิสสยปัจจัย ที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ ก็พึงกระทำทั้ง ๓ นัย. 

[๖๔๑] ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย มี ๓ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 414 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

ในเหตุที่จำแนกธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ย่อมได้นานาขณิก. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยไม่ใช่วิคตปัจจัย ฯลฯ. 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ฉันใด ภาวนายปหาตัพพเหตุกปัจจยะก็ดี ปัจจนึยะก็ดี 
การจำแนกก็ดี การนับก็ดี ก็ฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสณนปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ พึงกระทำแม้ฉันทราคะ ในภัณฑะของตน โดยส่วนสุดเบื้องปลาย. 

ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ แม้ฉันทราคะ 
ในภัฌฑะของตน ก็พึงกระทำโดยส่วนสุดเบื้องปลาย. 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ 
สวิตักกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๔๒] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และวิตก และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 415 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ 
อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

สวิตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยวิตก 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยวิตก 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกธรรม อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยวิตก 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม อาศัยวิตก กฏัตตารูปอาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

สริตักกธรรม อาศัยสริตักกธรรม และอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 416 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตก และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตักกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และหทัยวัตถุ. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรมและวิตก ขันธ์รูป 
๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

1. Vะ 7 ๘1 7 1 1 โ 

กฏัตตารูป อาศัย'ขันธ์'ทังหลายทีเป็นสวิตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทังหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

[๖๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี" ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี" ๙ ฯลฯ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี" ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี" ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย มี" ๖ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี" ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี" ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี" ๙. 

[๖๔๔] สริตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 417 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่มีสริตักกธรรมเป็นมูล ที่เหลือพึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ อเหตุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

อริตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ 
ฐานรูป อาศัยวิตก ที่เป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วิตกอาศัยหทัยวัตถุ. 

สวิตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยวิตก ที่เป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยวิตก โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยอริตักกธรรม. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย. ฯลฯ 

เหมือนกับเหตุปัจจัย พึงกำหนดว่า เป็นอเหตุกะ. 

สวิตักกธรรม อาศัยสริตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และวิตก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักธรรมและวิตก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ 
และวิตก ขันธ์๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และวิตก. 

ส่วนที่เหลือ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ เหมือนกับเหตุปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน พึงกำหนด 
ว่า เป็นอเหตุกะ. 

[๖๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 418 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๓ 

[๖๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 


กับเหตุปัจจัย มี " 

๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๔ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 419 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓. 

[๖๔๗] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ ฯลฯ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัยกับฯลฯ มี " ๓ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๙. 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ปัจจยวาร 

[๖๔๘] สวิตักกธรรม อาศัยสริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

อริตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ริตักกธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 420 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ. 

สวิตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ แม้ในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๒ นัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยวิตก สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย วิตกและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
หทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

แม้ในปฏิสนธิขณะ ก็เหมือนกับปวัตติ นั้นเทียว. 

สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทำ ๒ นัย. 

อริตักกธรรม อาศัยสริตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรมและวิตก จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย วิตก อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ แม้ในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๓ นัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ์ 
๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตกและหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ 
๓ และอริตักกธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 421 

[๖๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๕๐] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ พึงกำหนดคำว่า เป็นอเหตุกะ มี ๓ นัย เหมือนกัน พึงยก 
โมหะออกเสีย ในปฏิจจวาร ฉันใด หัวข้อปัจจัย ฉันนั้น เพิ่มปัญจวิญญาณ โมหะ วิตก. 

[๖๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนีก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนึ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 422 
สังสัฏฐวาร 

[๖๕๒] สวิตักกธรรม คลุกเคล้ากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ. 
ฯลฯ. 

อวิตักกธรรม คลุกเคล้ากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ วิตก คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม. 

สวิตักกธรรมและอริตักกธรรม คลุกเคล้ากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และวิตก คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
สวิตักกธรรม คลุกเคล้ากับอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

สวิตักกธรรม คลุกเคล้ากับสริตักกธรรม และอริตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตกขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 


ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๖๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๖. 


[๖๕๔] สวิตักกธรรม คลุกเคล้ากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย. 

โดยนัยนี้พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๖ เหมือนกับอนุโลม พึงกำหนดคำว่า อเหตุกะ มี ๓ 
นัย เหมือนกัน พึงยกโมหะออกเสีย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 423 

[๖๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๖๕๖] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและวิตก และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 424 

[๖๕๗] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรมและวิตก 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรมและวิตก 
เกิดขึ้น. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เป็นอริตักกธรรม แล้วพิจารฌานที่เป็นอวิตักก 
ธรรม ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกธรรม แก่ผล แก , วิตก โดยอารัมมฌปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น วิตก 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอริตักกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่วิตก โดยอารัมมฌปัจจัย 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 425 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ที่เป็นอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา 
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรคที่เป็นสวิตักกธรรม แก่ผล แก , 

อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม และ 
วิตก โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้น 
นั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม 
เกิดขึ้น. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เป็นอริตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา 
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรคที่เป็นสริตักกธรรม แก่ผล แก , 

อาวัชชนะ แก่วิตก โดยอารัมมฌปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น 

1 Iะ 17, 17 นั้ ไ นั้ 

ขันธ์ทังหลายทีเป็นสริตักกธรรม และวิตก เกิดขึน 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น 

สริตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักก 
ธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 426 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น. 

[๖๕๘] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และวิตก และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เป็นอริตักกธรรม ออก 
จากมรรค พิจารณามรรค ออกจากผล กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกธรรม แก , ผล แก , วิตก โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 427 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม และวิตก 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้น ให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
วิตก เกิดขึ้น. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เป็นอวิตักก 
ธรรม ฌาน ฯลฯ ออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ออกจากผลกระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้วพิจารณา กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรคที่เป็นสริตักกธรรม แก่ผล โดย 
อธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตกให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เกิดขึ้น. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เป็นอวิตักก 
ธรรม ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรคที่เป็นสริตักกธรรม แก่ผล และ 
แก , วิตก โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตกให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้น ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 428 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม 
และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
วิตก เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตกเกิดขึ้น. 

[๖๕๙] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อวิตักกธรรม ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นอริตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักกธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งทุติยฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน โดยอนันตรปัจจัย บริกรรมแห่งตติยฌาน 
ฯลฯ 

บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานาสัญญายตนะ บริกรรม 
แห่งทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรมแห่งอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แห่ง 
เจโตปริยญาณ ฯลฯ แห่งบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ บริกรรมแห , งยถากัมมุปคญาณ เป็น 
ปัจจัยแก , ยถาก้มมุปคญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 429 

บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก , อนาคตังสญาณ โดยอนันตรปัจจัย 
โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอวิตักกธรรม โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอวิตักก 
ธรรม อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็นอวิตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

สวิตักกธรรมเป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอบันดรปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยอบันดรปัจจัย 
คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิตก ที่เกิดหลังๆ โดยอบันดรปัจจัย ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม ที่เกิด 
หลังๆ โดยอบันดรปัจจัย มรรคที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอริตักกธรรม ผลที่ 
เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลที่เป็นอริตักกธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของผู้ออกจาก 
นิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็นอริตักกธรรม โดยอบันดรปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกธรรม โดยอบันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอบันดรปัจจัย จุติจิตที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อุปัตติชิต ที่เป็นสวิตักกธรรม ภวังค์ที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นสริตักกธรรม โดยอบันตรปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอบันตรปัจจัย 
คือ วิตก ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ 
และวิตก โดยอบันตรปัจจัย. 

สริตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกธรรม โดยอบันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

สริตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกธรรม โดยอบันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , วิตก ที่เกิด 
หลังๆ โดยอบันตรปัจจัย จุติจิตที่เป็นสวิตักกธรรมและวิตก เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 430 

อวิตักกธรรม อาวัชชนะ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม 
และวิตก เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอวิตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
บริกรรมแห่งทุติยฌาน และวิตก ฯลฯ 
ข้อความที่เขียนไว้ข้างต้น พึงเห็นโดยเหตุนี้. 

อนุโลมและวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นอวิตักกธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมบันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๖๖๐] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทังหลายที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 431 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอวิตักกธรรม แล้ว 
ยังฌานที่เป็นอวิตักกธรรมให้เกิดขึ้น ยังมรรคให้เกิดขึ้น ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอวิตักกธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย 
ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ วิตกแล้ว ยังฌานที่เป็นอริตักกธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา 
ฯลฯ สมาบัติให้เกิด 

ศรัทธาที่เป็นอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อวิตักกธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรคที่เป็นอวิตักกธรรม 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. พึงทำอุปนิสสยปัจจัย 
ทั้ง ๓ นัย ในที่ทั้งปวง. 

บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกธรรม แล้วให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรม 
ยังฌานที่เป็นสวิตักกธรรม ฯลฯ วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แล้วให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นอริตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
สวิตักกธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่ความปรารถนา แก่มรรคที่เป็นสริตักกธรรม แก่ 
ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม และแก่อริตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
คือ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกธรรม แล้วให้ทาน ฯลฯ ในทุติยวาร พึง 
ทำบทที่เขียนไว้ทั้งหมด. ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 432 

ศรัทธาที่เป็นอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็น 
สวิตักกธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก่มรรคที่เป็นสริตักกธรรม แก่ 
ผลสมาบัติ และแก่วิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม 
และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม 
และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๖๖๑] อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น วิตก เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 433 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นสวิตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกธรรม 
และวิตก โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๖๖๒] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
เป็นปัจฉาชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๖๖๓] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยก้มมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นสวิตักกธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

โดยนัยนี้พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๔ ทั้งสหชาต และนานาขณิก. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริปากปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย. 

[๖๖๔] สริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 434 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , วิตก และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , วิตก และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ริปปยุตตปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกธรรม โดยริปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

[๖๖๕]สวิตั กกธรรมเป็นปัจจัยแก่ สวิตั กกธรรมโดยอัตถิปัจจัย มีด นัยเหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ. 

อริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม และอริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ วิตกเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่วิตก และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 435 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น วิตก และสัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่วิตก และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ แม้สหชาต ก็พึงกระทำเป็น ๒ นัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
วิตก โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายเป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก และรูปชีริตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอริตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 436 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และวิตก โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ แม้ในปฏิสนธิมี ๒ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


[๖๖๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 437 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๖๗] สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

สวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

อวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๖๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 438 

[๖๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ลัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๖๗๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙. 

อนุโลมมาติกาพึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 

สวิตักกทุกะ จบ 
สวิจารทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๗๑] สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิจารธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สวิตักกทุกะ ฉันใด พึงกระทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 

ในมัคคปัจจัย ในที่นี้พึงกระทำ ๔ นัย ในสวิจารทุกะ บทนี้ไม่มีแตกต่างกัน. 

สวิจารทุกะ จบ 
สัปปีต็กทุกะ 
ปฏีจจวาร 

[๖๗๒] สัปปีดึกธรรม อาศัยสัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 439 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีติกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อัปปีติกธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรมใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม อาศัยสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และปีติ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อัปปีตึกธรรม อาศัยอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปีตึกธรรม ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยปีติ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปีตึกธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยปีติ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ 
อาศัยปีติปีติอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

พึงทำสัปปีตึกทุกะ เหมือนกับสวิตักกทุกะ ในที่ทั้งปวง 
ในปัจจัยทั้งปวง ปวัตติ ปฏิสนธิ มีวาระ ๙. 

[๖๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๗๔] สัปปีตึกธรรม อาศัยสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีตึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 440 

อัปปีติกธรรม อาศัยส์ปิปีติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรมซึ่งเป็นอเหตุกะ. 

ส์ปีปีดึกธรรม และอัปปีติกธรรม อาศัยสัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และปีติ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีติกธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อัปปีดึกธรรม อาศัยอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปีตึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปีติ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปีตึกธรรม 
ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัย 
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

สัปปีตึกธรรม อาศัยอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม อาศัยปีติ ซึ่งเป็นอเหตุกะ. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปีติ. 

สัปปีตึกธรรม อาศัยสัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีตึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และปีติ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อัปปีตึกธรรม อาศัยสัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และปีติ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม อาศัยสัปปีตึกธรรมและอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 441 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีติกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
และปีติ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปีติกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และปีติ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 


ปีติ และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

[๖๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัจจยวาร 

[๖๗๖] สัปปีดึกธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 442 

ปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับอนุโลมปัจจยวาร ในสวิตักกทุกะ มีหัวข้อปัจจัย ๙ บริบูรณ์ 
ปีติ ไม , มีแตกต่างกัน. 

[๖๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๖๗๘] สัปปีดึกธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อัปปีดึกธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย. 

พึงทำปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ และปีติ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

มีหัวข้อปัจจัย ๙ เหมือนกับอนุโลมเป็นปวัตติเท่านั้นปฏิสนธิไม , มีโมหะ มีด นัย 
เท่านั้น. 

[๖๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 443 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

สังสัฏฐวาร 

[๖๘๐] สัปปีติกธรรม คลุกเคล้ากับสัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย. 

[๖๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๖. 

[๖๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 444 

ปัญหาวาร 

[๖๘๓] สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีติกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีตึกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เปีนสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และปีติ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีตึกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๖๘๔] สัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นลัปัปีตึกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ 
เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และ 
ปีติ เกิดขึ้น. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ด้วยชิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม ศีล ฯลฯ กระทำอุปโบสถกรรมแล้ว 
พิจารณาด้วยชิตที่เป็นอัปปีตึกธรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น 
ราคะที่เป็นอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัส 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 445 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แล้ว 
พิจารณาด้วยจิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ด้วยจิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม 
นิพพานเป็นปัจจัยแก"โคตรภูที่เป็นอัปปีตึกธรรม แก , โวทาน แก , มรรค แก่ผล แก่ 
อาวัชชนะ และแก , ปีติ โดยอารัมมฌปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอัปปีตึกธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ 
ด้วยชิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นอัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 
ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ และแก่ปีติ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม 
และปีติ เกิดขึ้น. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว 
พิจารณาด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น 
ราคะที่เป็นสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
บุคคลออกจากฌานที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แล้ว 
พิจารณาด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
นิพพานเป็นปัจจัยแก"โคตรภูที่เป็นสัปปีตึกธรรม แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอัปปีตึกธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 446 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติ 
ด้วยจิตที่เป็นสัปปีติกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
เกิดขึ้น. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณา 
ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ เกิดขึ้น 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออก 
จากผลแล้ว พิจารณาด้วยชิตที่เป็นส์ปีปีตึกธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพานด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 

นิพพานเป็นปัจจัยแก"โคตรภูที่เป็นสัปปีตึกธรรม แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล และแก่ 
ปีติ โดยอารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอัปปีตึกธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ 
ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
และปีติ เกิดขึ้น. 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ส้ปีปีตึกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึก 
ธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม 
และปีติ เกิดขึ้น. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 447 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม และปีติ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม 
และปีติ เกิดขึ้น. 

[๖๘๕] สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีติกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีติกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรม และอัปปีติกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และปีติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีดึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นอัปปีต็กธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่เป็นอัปปีติกธรรม 
แล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะที่เป็นอัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 448 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทำผล 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

พระอริยะทั้งหลาย กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่เป็นอัปปีดึก 
ธรรมแล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่เป็นอัปปีติกธรรม แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผลสมาบัติ 
และแก่ปีติ โดยอธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยชิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
จักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีดึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ 
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ. 

อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภูที่เป็นสัปปีติกธรรม แก่มรรค แก , ผล โดย 
อธิปติปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยชิตที่เป็นสัปปีติกธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระ 
ทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นสัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม เกิดขึ้น. 

สัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรม และอัปปีติกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ. 

อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภูที่เป็นสัปปีติกธรรม แก , โวทาน แก , มรรค 
แก , ผล และแก่ปีติ โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 449 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่เป็นสัปปีดึกธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นสัปปีติกธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

สัปปีติกธรรม และอัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีติกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

คือ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

พึงกระทำมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม และปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติ เกิดขึ้น. 

[๖๘๖] สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีติกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทังหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัปปีดึกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อัปปีติกธรรม ที่เกิดหลังๆ 
และปีติ โดยอนันตรปัจจัย จุติจิตที่เป็นสัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นอัปปีติกธรรม 
ภวังค์ที่เป็นสัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , วุฏฐานะที่เป็นอัปปีติกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นปีติกสหรคตธรรม เป็นปัจจัยแก , กิริยา 
มโนวิญญาณธาตุ ภวังค์ที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นอัปปีติกธรรม กุศล อกุศล 
ที่เป็นสัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอัปปีติกธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผล 
เป็นปัจจัยแก'วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 450 
พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ส์ปิปีติกธรรม ที่เกิดหลังๆ และปีติ โดยอนันดรปัจจัย. 

อัปปีดิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือปีติที่เกิดก่อนๆ ที่เป็นอัปปีดิกธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อัปปีดึกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติที่เป็นอัปปีดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ปีดึที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นสัปปีดึกธรรม อาวัชชนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดิกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ 
ที่เป็นสัปปีดึกธรรม วิบากมโนธาตุ เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นสัปปีดึกธรรม ภวังค์ที่เป็น 
อัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นสัปปีดึกธรรม กุศล-อกุศลที่เป็นอัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , วุฏฐานะที่เป็นสัปปีดึกธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดย 
อนันดรปัจจัย 

เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นสัปปี 
ดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย. 

อัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีดึกธรรม และอัปปีดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือปีดึที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรมที่เกิดหลังๆและปีติ 
โดยอนันดรปัจจัย. 

สัปปีดึกธรรม และอัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และปีติเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นสัปปีดึกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

สัปปีดึกธรรม และอัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีดึกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และปีติ เป็นปัจจัยแก , ปีติที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 451 

จุติจิตที่เป็นสัปปีติกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม ภวังค์ที่ 
เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ 
เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอัปปีตึกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ 
เป็นปัจจัยแก , กิริยามโนวิญญาณธาตุ ภวังค์ที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็น 
อัปปีตึกธรรม กุศลอกุศลที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอัปปีตึกธรรม 
กิริยาเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรมเป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ และปีติเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสัปปีตึกธรรม ที่เกิดหลังๆ และปีติ โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๖๘๗] สัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทังหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีตึกธรรม และปีติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม และปีติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีตึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 452 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปีติกธรรมแล้ว 
ให้ทาน ด้วยจิตที่เป็นอัปปีติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นอัปปีดึกธรรม วิปัสสนา 
มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปีดึกธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ อภิญญา ราคะ โทสะ โมหะ 
มานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายฤดูโภชนะฯลฯ เสนาสนะปีติ 
แล้วให้ทาน ด้วยชิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธาที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปีติ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อัปปีดึกธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ 
และแก , ปีติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ นัย เป็นอุปนิสสยปัจจัย คือ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปีตึกธรรมแล้ว 
ให้ทานด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม ฯลฯ จากฌานที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปีตึกธรรมฯลฯ เสนาสนะปีติแล้วให้ทานด้วยชิตที่เป็น 
สัปปีตึกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 

บุคคลกระทำอทินนาทาน ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปิสุณา ฯลฯ 
สัมผะ ฯลฯ ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ฯลฯ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง 
ฯลฯ ภริยาผู้อื่น ฯลฯ ฆ่าคนในหมู่บ้าน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 
ศรัทธาที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปีติ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสัปปีตึก 
ธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่โมหะ แก่มานะ แก่ทิฏฐิ แก , ความปรารถนา แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ นัย เป็นอุปนิสสยปัจจัย คือ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปีตึกธรรม แล้ว 
ให้ทานด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ ฯลฯ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปีตึกธรรมฯลฯ เสนาสนะปีติแล้วให้ทานด้วยชิตที่เป็น 
สัปปีตึกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ถือเอาของที่เขาไม , ได้ให้ ด้วยชิตที่เป็นสัปปีตึกธรรม. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 453 
เหมือนวาระที่สอง 

บุคคลกระทำการฆ่าคนในนิคม ศรัทธาที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปีติ 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสัปปีติกธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่โมหะ แก่มานะ แก่ทิฏฐิ 
แก่ความปรารถนา แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ และแก่ปีติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สัปปีดึกธรรม และอัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ นัย เป็นอุปนึสสยปัจจัย คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีติกธรรม 
และปีติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีดึกธรรม และปีติ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีติกธรรม 
และปีติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๖๘๘] อัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีดึกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ด้วยจิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ 
เป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นอัปปีติกธรรม ฯลฯ โทมนัส ปีติ เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปีดึกธรรม และแก่ปีติ 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีดึกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ด้วยชิตที่เป็นอัปปีดึกธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
จักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นส้ปีปีดึกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 454 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ด้วยจิตที่เป็นอัปปีตึกธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
จักขุเป็นต้นนั้น ปีติและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปีตึกธรรม 
และปีติ โดยปุเรชาตปัจจัย. 

[๖๘๙] สัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีตึกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย มี ๖ นัย 

สหชาตก็ดี นานาขณิกก็ดี พึงกระทำ นานาขฌิก มี ๒ นัย 


ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

มี ๖ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย ฯลฯ 


พึงกระทำเหมือนกับสวิตักกทุกะ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย มี ๙ นัย 

[๖๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 455 

ในอธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี "๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี "๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี "๙ 

ในยัญญมัญญปัจจัย 

มี "๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี "๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี "๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี "๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี "๖ 

ในวิปากปัจจัย 

มี "๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี "๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี "๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี "๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี "๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี "๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี "๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี "๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี "๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี "๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี "๙. 

[๖๙๑] สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

สัปปีดึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีติกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 456 

สัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย. 

อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
อัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปีตึกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

สัปปีตึกธรรม และอัปปีตึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปีตึกธรรมและอัปปีตึกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย. 

แม้ปัจจนึยวิภังค์ และการนับก็เหมือนกับสริตักกทุกะ ถ้าหากมีไม , เสมอกัน พึงพิจารณา 
ทุกะนี้ตามสมควรแล้วพึงนับ การนับทั้งสองนอกนี้ก็พึงนับ. 

สัปปีตึกทุกะ จบ 
ปีตึสหคตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๙๒]ปีตึสหคตธรรมอาศัยปีติสหคตธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 457 

ปีติสหคตทุกะ พึงให้พิสดารโดยนัยดังกล่าวมา เหมือนกับสัปปีต็กทุกะ ไม่มีแตกต่าง 
กัน หลักจำแนกหัวข้อปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน. 

ปีดึสหคตทุกะ จบ 
สุขสหคตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๙๓] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสุขสหคตธรรม. 

พึงยังสุขสหคตทุกะ ให้พิสดารเหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร แห่งสัปปีติกทุกะ ฉะนั้น. 
[๖๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี"๙ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๙๕] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์๒ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

พึงกระทำมูล 

สุข และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ. 

สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และสุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 458 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย. 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสุข ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอด 
ถึงอสัญญสัตว์ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

เหมือนเหตุปัจจัยในสัปปีติกทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในทุกปัจจัย 


นั่นเทียว. 

[๖๙๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี"๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี"๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 


มี "๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๓ 
มี "๖ 
มี " ๓ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 459 

แม้การนับทั้งสอง นอกจากนี้ ก็พึงกระทำอย่างนี้. แม้สหชาตวารก็เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร. 

ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ในปัจจยวาร พึงให้พิสดาร ส่วนหทัยวัตถุ พึงให้พิสดาร 
ในปวัต ติ เหมือนในสัปปีดึกทุกะปัจจยวารปัจจนียะโมหะ มีด นัยเท่านั้นเหมือนใน 
สัปปืติกทุกะ. นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำเหมือนสัปปีติกทุกะ 
ฉะนั้น. 

ปัญหาวาร 

[๖๙๗] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๔ นัย. 

ในอารัมมณปัจจัยก็ดี ในอธิปติปัจจัยก็ดี เหมือนกับสัปปีดึกทุกะต่างกันแต่คำว่า สุข 
ดังนี้. 

[๖๙๘] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต 
ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ภวังค์ที่เป็น 
สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบาก 
มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , กิริยามโนวิญญาณธาตุ 
ภวังค์ที่เป็นสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ที่เป็น 
สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ 
ผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุข 
สหคตกรรม ที่เกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 460 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ. 

พึงกระทำมูล 

ทั้งสามอย่าง เหมือนกับสัปปีดิกทุกะ. 

สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสุข เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสุขเป็นปัจจัยแก่สุขที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม และสุข เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม 
ภวังค์ที่เป็นสุขสหคตธรรม และสุข เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม 
และสุขเป็นปัจจัยแก่วิบากมโนวิญญาณธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เป็นสุขสหคตธรรม และสุข 
เป็นปัจจัยแก , กิริยามโนวิญญาณธาตุ ภวังค์ที่เป็นสุขสหคตธรรม และสุข เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่ 
ไม่ใช่สุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ที่เป็นสุขสหคตธรรม และสุข เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ 
ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตร 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสุขเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญม่ฌูญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 461 

[๖๙๙] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม 
แล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ สุข แล้วให้ทานด้วยชิตที่ไม่ใช่ 
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ฯลฯ ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธาที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุข เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่ใช่ 
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , โทสะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ 
มรรค แก , ผลสมาบัติ และแก่สุข โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม 
แล้วให้ทานด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ สุข แล้วให้ทานด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิด ถือเอาของที่เขามิได้ให้ ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม มุสา ฯลฯ ปิสุณา ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ 
ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ฯลฯ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง ฯลฯ 
ภริยาผู้อื่น ฯลฯ ฆ่าคนในหมู่น้าน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 
ศรัทธาที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสุขสหคต 
ธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่โมหะ แก่มานะ แก , ทิฏฐิ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย 
แก่มรรค แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต 
ธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนึสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 462 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม 
แล้วให้ทานด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม. มีอธิบายเหมือนข้อความตามบาลี ตอนที่ ๒. ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ สุข แล้วให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิด ถือเอาของที่เขามิได้ให้ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ 

ศรัทธาที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ และแก , สุข 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
ความเป็นของไม่เที่ยง ด้วยชิตที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และสุข โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 463 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม 
และสุข โดยปุเรชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๗๐๑] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

กัมมปัจจัย แบ่งเป็น ๖ พึงกระทำให้เป็นทั้งสหชาต และนานาขฌิก ๔ ให้เป็น 
นานาขฌิก ๒. 


ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

มี ๖ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย 

มี ๙ นัย. 

[๗๐๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี "๙ 



พระอภิธรรมปิฎ 

ก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 464 

ในอธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอน''นตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

ปัจจนึยวิภังค์ก็ดี การนับก็ดี พึงทำเหมือนสัปปีตึกทุกะ ด้วยประการฉะนี้แม้ถ้ามีความ 

สงสัย พึงดูอนุโลมวาร แล้วนับ. 


สุขสหคตทุกะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 465 

อุเบกขาสหคตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๐๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
ปฏิสนธิ. 

อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ และอุเบกขา และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคต 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

เหมือนกับส์ปิปีติกทุกะ ในอนุโลม มีวาระทั้ง ๙. 


[๗๐๔] ในเหตุปัจจัย มี " ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 466 

ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๗๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขน ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อุเบกขา และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขา 
สหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และอุเบกขา และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคต 
ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขาซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา ซึ่งเป็นอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยอุเบกขา ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 467 

อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา 
สหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาซึ่งเป็นอเหตุกะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูป 

ทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา กฏัตตารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตา 
รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ. 

อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และอุเบกขา 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะที่สหคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และอุเบกขา. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา 
สหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
และอุเบกขา จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และ 
อุเบกขา ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 468 

มหาภูตรูปทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
และหทัยวัตถุ. 

อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
และธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขา 
สหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และอุเบกขา และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
และอุเบกขา ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
และอุเบกขา และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคต 
ธรรม และอุเบกขา ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ 
มหาภูตรูป ขันธ์ ๒ และอุเบกขา อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ 


หทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ. 

[๗๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 469 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสองนอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัจจยวาร 

[๗๐๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

เหมือนกับสริตักกทุกะ. ในป้จจยวาร ต่างกันที่คำว่า อุเบกขา. พึงกระทำหัวข้อปัจจัย 
ทั้งปวง ๙ ทั้งปฏิสนธิ ปวัตติ และหทัยวัตถุ. 


[๗๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙. 


[๗๐๙] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหคตด้วยอุทธัจจะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 470 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ทั้ง ๙ โดยนัยดังกล่าวมานี้ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทำ 
เหมือนสวิตักกทุกะ โมหะ มี ๓ นัยเหมือนกัน แม้หทัยวัตถุ ก็พึงกระทำในปวัตติ. 


[๗๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

สังสัฏฐวาร 

[๗๑๑] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคล้ากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำเหมือนกับ สวิตักกทุกะ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 471 

[๗๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๖. 

[๗๑๓] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคล้ากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้า 
กับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๕ ดังกล่าวมา พึงกระทำให้เหมือนในสริตักกทุกะ. 


[๗๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัญหาวาร 

[๗๑๕] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๔ โดยนัยดังกล่าวมาแล้ว เหมือนกับสริตักกทุกะ. 

[๗๑๖] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย. 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอธิปติปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 472 


อารัมมณปัจจัยก็ดี อธิปติปัจจัยก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนกับสัปปีดึกทุกะ ต่างกันแต่คำว่า 
อุเบกขา. 

[๗๑๗] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติชิตที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม วิบากมโนธาตุ เป็นปัจจัย 
แก , วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ภวังค์ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ภวังค์ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลที่ เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , 

วุฏฐานะ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่ไม , 

ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย. 

อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคต 
ธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันดรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ อุเบกขาที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ 
ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคต 
ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิต ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 473 
พึงกระทำมูล 

อุเบกขาที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิต ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
ภวังค์ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ กายวิญญาณธาตุ เป็นปัจจัยแก่วิบาก 
มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กิริยามโนวิญญาณ 
ธาตุ ภวังค์ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม กุศล 
อกุศลที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เป็น 
ปัจจัยแก่วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อุเบกขาที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิด 
หลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปัจจัย. 

อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคต 
ธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุเบกขา 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่อุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม , ใช่อุเบกขา 
สหคตธรรม อาวัชชนะ และอุเบกขา เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
วิปากมโนธาตุ และอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่ริปากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
ภวังค์ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมและอุเบกขา เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
กุศล อกุศล ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่ไม่ใช่อุเบกขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 474 

สหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ณวสัญญานาสัญญายตนะ 
ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันดรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมบันดรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอฌูญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนึสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

[๗๑๘] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌานที่ไม่ใช่ 
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
อุเบกขา แล้วให้ทานด้วยชิตที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก่สุขทางกาย 
แก , ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ และแก , อุเบกขา โดยอุปนึสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 475 

ธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ นัย เป็นอุปนิสสยปัจจัย คือ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคต 
ธรรม แล้วให้ทานด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือ 

ทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ อุเบกขา แล้ว 
ให้ทานด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ถือเอาของที่เขามิได้ให้ 
ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ กล่าวมุสา ฯลฯ ปิสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ 
ฯลฯ ตัดช่องย่องเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ฯลฯ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ฯลฯ ปล้นตามทาง 
ฯลฯ ภริยาผู้อื่น ฯลฯ ฆ่าคนในหมู่บ้าน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯลฯ 
ศรัทธาที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอุเบกขา 
สหคตธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา ฯลฯ แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

มี ๓ นัย เป็นอุปนึสสยปัจจัย มีคำอธิบายเหมือนบาลีตอนที่สอง. 

อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขา 
สหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อุเบกขาสหคต 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสัปปีดึกทุกะ. 

[๗๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย มี ๖ นัย 

พึงกระทำเป็นสหชาต นานาขฌิก ๔ นัย และเป็นนานา'ขฌิก ๒ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 476 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดย'วิปปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 

มี ๙ นัย 

พึงจำแนกปัจจัยเหล่านี้ โดยกระทำอย่างสัปปีติกทุกะ. 

[๗๒๑] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 477 

ในอินทริยปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอิตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๙. 

ปัจจนียวิภังค์ก็ดี การนับสามอย่างนอกนี้ก็ดี พึงกระทำเหมือนกับสัปปีติกทุกะ โดยนัย 
ดังกล่าวมาแล้ว. 

อุเบกขาสหคตทุกะ 

จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 478 

กามาวจรทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๒๒] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ปฏิสนธิ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 

กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 479 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 


ฯลฯ 

[๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 480 


ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในวิคตปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 


มี " ๙. 

[๗๒๔] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๒๕] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี 


๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติปัจจัยที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ'จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 481 

กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สองอย่างที่เหลือนอกนี้พึงกระทำให้ปรากฏ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย. 

[๗๒๖] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี 
๓ นัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
พึงกระทำมูล 

ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เหลือนอกนี พึงกระทำให้ปรากฏเป็น ๓ นัย. 

[๗๒๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 482 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับที่เหลือนอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัจจยวาร 

[๗๒๘] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 
ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 483 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจวาร. 

กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย เหมือนกับปฏิจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 


ฯลฯ 

[๗๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 484 

[๗๓๐] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย. 

[๗๓๑] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจร 
ธรรม ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

พึงกระทำมูล 

อธิปติธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงกระทำมูล 

ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 485 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

พึงกำหนดคำว่า วิบากในลุ;ทธกนัย และในอรูปมิสสกนัย ในรูปมิสสกนัย ไม่มี. 

[๗๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำมูล. 

สังสัฏฐวาร 

[๗๓๓] กามาวจรธรรม คลุกเคล้ากับกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 486 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 


[๗๓๔] ในเหตุปัจจัย 

มีวาร: 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๒ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๒. 


[๗๓๕] กามาวจรธรรม คลุกเคล้ากับกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นกามาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

[๗๓๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 
ปัญหาวาร 

[๗๓๗] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 487 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และธิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๗๓๘] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย 
ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเป็นต้นนั้น 
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่ม 
แล้ว ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. กามาวจรธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นกามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 488 

ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอารัมมณปัจจัย 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ 
ณวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภฌานนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ พิจารณาริญญาณัญจายตนะ พิจารณาอากิญจัญญา 
ยตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณา 
อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ 
พิจารณาอนาคตังสญาณ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น. 

[๗๓๙] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรม 
ทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้ว 
พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทำโคตรภูให้หนักแน่นแล้วพิจารณา กระทำโคตรภูนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 489 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลออกจากฌานแล้ว กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำฌานนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
ผล ฯลฯ กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน โดยอธิปติปัจจัย 

บุคคลกระทำอากาสานัลุ)จายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา วิญญาฌัญ 
จายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ 
อิทธิวิธญาณ ฯลฯ กระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 490 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรม ที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

[๗๔๐] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , โวทาน 
อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติชิตที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติชิตที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาวัชชนะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ แห่งจตุตถฌาน 
ฯลฯ บริกรรมแห่งณวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ แห่งทิพพจักขุ ฯลฯ แห่งทิพพโสตธาตุ แห่ง 
อิทธิวิธญาณ แห่งเจโตปริยญาณ แห่งบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แห , งยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ 
บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังสญาณ โดยอนันตรปัจจัย 
โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค อนุโลม เป็นปัจจัยแก , ผล 
สมาบัติโดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ โดยอบันตรปัจจัย 

มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็นปัจจัยแก่ผล ฒวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ 
ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 491 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นกามาวจรธรรม 
ภวังค์ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นกามาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๗ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี๗นัย. 

[๗๔๑] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรม แล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นกามาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน วิปัสสนา ฯลฯ ฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรม 
ฯลฯ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรมแล้ว 
ยังฌานที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แล้วยังฌานที่ไม , ใช่กามาวจร 
ธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
ฯลฯ แก่ปัญญา แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน ฯลฯ แห่งจตุตถฌาน ฯลฯ แห่ง 
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ แห่งปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแห่งจตุตถมรรค ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 492 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม 
แล้วยังฌานที่ไม , ใช่กามาวจรธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา แล้วยังฌานที่ไม , ใช่กามาวจร 
ธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธาที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก , ทุติยฌาน โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน 
ฯลฯ อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , 
เนวสัญญานาสัญญานายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ทุติยมรรค เป็นปัจจัยแก่ตติยมรรค ตติยมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม 
แล้วให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา แล้วให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
ศรัทธาที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นกามาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ มรรค เป็นปัจจัยแก , อัตถปฏิสัมภิทา แก่ธรรมปฏิสัมภิทา แก่นิรุตติปฏิสัมภิทา 
แก่ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แก่ฐานาฐานโกสละของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 493 

ผลสมาบัติ เป็นปัจจัยแก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๗๔๒] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี๓นัย. 

[๗๔๓] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 494 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๗๔๔] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๗๔๕] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ. 

กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ 
กามาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ ด้วยทิพพจักษุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 495 

ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต เหมือนกับวิปปยุตตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


[๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 496 

ในสมบันตรปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๗. 

[๗๔๗] กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กามาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย 

ปัจจัย. 


กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 497 

ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยก , กามาวจรธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 


อินทริยปัจจัย. 

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 


[๗๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๖ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 


มี " ๗ 
มี " ๖ ฯลฯ 
มี " ๖ 
มี " ๕ 
มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 498 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๗๔๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๗๕๐] ในอารัมมฌปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๗. 

กามาวจรทุกะ จบ 
รูปาวจรทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 499 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 

รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระ 

อภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 500 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ฯลฯ 


[๗๕๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙. 

[๗๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 

เพราะเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 501 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๕๔] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม. ธรรมที่ไม่ใช่ 
กามาวจรธรรม เหมือนกับปฏิจจวาร ทั้ง ๓ นัย ไม , มีแตกต่างกัน ในทุกะนี้พึงกระทำมหาภูต 
รูปทั้งหมด. 

รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ. 

ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 502 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย. 

[๗๕๕] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๕ นอกนี้พึงกระทำอนุโลม. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย. 

[๗๕๖] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 


อาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 503 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย มี ๓ นัย. 

รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย ฯลฯ. 

พึงกระทำมูล 

หัวข้อปัจจัยแม้นอกนี้ ก็พึงกระทำ. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย 

[๗๕๗] ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย. 


ฯลฯ 

[๗๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 


มีวาระ ๑ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๒ 
มี " ๕ 
มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 504 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

ปัจจยวาร 

[๗๕๙] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ตลอดถึง 
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 505 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

[๗๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอทันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๗๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 506 

[๗๖๒] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้นไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมเกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม 
ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ 
ขันธ์๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบากและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบากและหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรมซึ่งเป็นวิบาก และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 507 


[๗๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 


พึงกำหนดคำว่า วิบาก ในอรูปภูมิล้วนด้วย ในภูมิที่เจือปนกันด้วย. 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้. 

สังสัฏฐวาร 

[๗๖๔] รูปาวจรธรรม คลุกเคล้ากับรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 


คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 508 

เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ 

ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

[๗๖๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๒ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๒. 


[๗๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 


ไม่ใช่เพราะเหตุป้จจัย. 

[๗๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัญหาวาร 

[๗๖๘] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ปฏิสนธิ. 


พึงกระทำมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 509 

เหตุทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัยปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัยปฏิสนธิ. 

[๗๖๙] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก่บุพเพ 
นิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอาริ'มมฌปัจจัย. 

รูปาวจรธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลพิจารณาปฐมญาณ พิจารณาจตุตถฌาน พิจารณาทิพยจักขุ พิจารณาทิพพ 
โสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ 
พิจารณาอนาคตังสญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงฯลฯโทมนัสเกิดขึ้น. 

ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย. 
คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย 
ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น 
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย 
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 510 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิลุ)ญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 
ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๗๗๐] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปสิ ได้แก่ อธิปสิธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปสิปัจจัย 
รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอธิปสิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปสิ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำปฐมฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำฌานนันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

จตุตถฌาน ฯลฯ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำฌานเป็นต้นนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปสิ ได้แก่ อธิปสิธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปสิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 511 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล 
กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
ผล ฯลฯ นิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมเป็นอารมณ์ 
อย่างให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

บุคคลกระทำอากาสานัญจายตนะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา กระทำ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

[๗๗๑] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
รูปาวจรธรรม ที่เกิดก่อนหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย ภวังค์ที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม 
เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 512 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นรูปาวจรธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นรูปาวจรธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอนันตรปัจจัย แห่งจตุตถฌาน ฯลฯ 
แห่งทิพพจักขุ แห่งทิพพโสตธาตุ แห่งอิทธิวิธญาณ แห่งเจโตปริยญาณ แห่งบุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แห , งยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก , 

อนาคตังสญาณ โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๗ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนึสสยปัจจัย มี ๗ นัย 

[๗๗๒] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนึสสยะ ได้แก่ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นรูปาวจรธรรมแล้ว ยังฌานที่เป็นรูปาวจรธรรมให้เกิดขึ้น อภิญญา 
ฯลฯ 

ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ยังฌานที่เป็นรูปาวจรธรรม 
ให้เกิดขึ้น ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

ปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน โดยอุปนึสสยปัจจัย ทุติยฌาน เป็นปัจจัยแก , ตติยฌาน 
โดยอุปนึสสยปัจจัย ตติยฌาน เป็นปัจจัยแก่จตุตถฌาน โดยอุปนึสสยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 513 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นรูปาวจรธรรมแล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่เป็นรูปาวจรธรรม วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา แล้วให้ทาน ฯลฯ ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก , ราคะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผล 
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม ทาน ฯลฯ 
ศีล อุโบสถกรรม ฌานที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา ทาน ฯลฯ ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่ไม่รูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก , ปัญญาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม 
แก , ราคะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรมแล้ว 
ยังฌานที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แล้วยังฌานที่เป็นรูปาวจร 
ธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 514 

ศรัทธาที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ แห่ง 
จตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพจักขุ แห่งทิพพโสตธาตุ แห่งอิทธิวิธญาณ แห่งเจโตปริยญาณ 
แห่งบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แห , งยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็น 
ปัจจัยแก , อนาคตังสญาณ โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

[๗๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๗๔] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
รูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 515 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
รูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
รูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๗๗๕] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 516 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
รูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย. 

[๗๗๖] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย์ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม 


โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 517 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหารเป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจจัยฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


[๗๗๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 



พร 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม 

ในฌานปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๗. 


[๗๗๘] รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัยเป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ก้มมปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยก้มมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยก้มมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่รูปาวจรธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 519 

[๗๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๗๘๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 520 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๗๘๑] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

อนุโลมมาติกาพึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

รูปาวจรทุกะ จบ 
อรูปาวจรทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๘๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 521 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

11 1 **,: ว ๘1 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย. 

ฯลฯ 

[๗๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๗๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 522 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอส์ฌูญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๘๕] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดจนถึงสัญญสัตว์. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย. 

[๗๘๖] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 523 

[๗๘๗] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 
ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 


ฯลฯ 

[๗๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 524 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัจจยวาร 

[๗๘๙] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 

อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย. 

อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ 
ฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 525 

[๗๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๔ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๗๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ 
อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัย 
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๗๙๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๑ 
ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 


อธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 526 

คือ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

[๗๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๓ 
มี " ๒ 
มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำ. 


สังสัฏฐวาร 

[๗๙๔] อรูปาวจรธรรม คลุกเคล้ากับอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม คลุกเคล้ากับธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 527 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
[๗๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๒. 

[๗๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 

ปัญหาวาร 

[๗๙๗] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 528 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๗๙๘] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , ณวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงฯลฯโทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้น 
แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 529 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

[๗๙๙] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำอากาสานัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น แล้วพิจารณา ฯลฯ กระทำฒวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อธิปติธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำซึ่งกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 530 

กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายออก 
จากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

[๘๐๐] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติชิตที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติชิตที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม ภวังค์ที่ 
เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , 

วุฏฐานะที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัย 
แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
อรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอทันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอทันตรปัจจัย 
คือ จุติชิตที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติชิตที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอรูปาวจรธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งอากาสานัลุ)จายตนะ เป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะ โดยอนันตรปัจจัย 
แห่งวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ แห , งอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแห่งเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 531 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยยัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย. 

[๘๐๑] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก , วิญญาณัญจายตนะ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย วิญญาณัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่อากิญจัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรธรรม แล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ที่เป็นอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึน ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผล 
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมแล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 532 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุข 
ทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม 
แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก , มรรค แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่บริกรรมแห่งอากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ 
อากาสานัญจายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๘๐๒] ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๓ นัย 

[๘๐๓] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 533 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย แก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เจตนาที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย. 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ฯลฯ 

[๘๐๔] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยวิปากปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยวิปาก 


ปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย. 


[๘๐๕] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต. 

ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 534 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจร 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย. 

[๘๐๖] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาต. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย์. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อรูปาวจร 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 535 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 

ปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 


[๘๐๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอณูญมฌูญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาดปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัดลิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัดกิปัจจัย 

มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 536 
ในวิคตปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๗. 

[๘๐๘] อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปุเรชาดปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. 

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย. 

[๘๐๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 537 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔. 

[๘๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 538 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๘๑๑] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

อนุโลมมาติกาพึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

อรูปาวจรทุกะ จบ. 

ปริยาปันนทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๘๑๒] ปริยาปันนธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริยาปันนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ. 

พึงกระทำทุกะแม้นี้เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ฉะนั้น ไม่มีแตกต่างกัน. 

ปริยาปันนทุกะ จบ. 

นิยยานิกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๘๑๓] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนิยยานิกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 539 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนิยยานิกธรรม. 

นิยยานิกธรรม และอนิยยานึกธรรม อาศัยนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนึยยานึกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อนึยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนึยยานึกธรรม ขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ. 

อนึยยานึกธรรม อาศัยนึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยยานึกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 


๑๔] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนึสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนึสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๕. 


[๘๑๕] อนึยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนึยยานึกธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 540 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย. 

[๘๑๖] นัยยานักธรรม อาศัยนัยยานักธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นนัยยานักธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนัยยานึกธรรม. 

อนึยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนัยยานึกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงทำปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย ฯลฯ 
[๘๑๗] นัยยานึกธรรม อาศัยนัยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนัยยานึกธรรม ฯลฯ 
อนึยยานึกธรรม อาศัยนัยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนัยยานึกธรรม. 

อนิยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนัยยานึกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนัยยานึกธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

อนึยยานึกธรรม อาศัยนัยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยยานึกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
[๘๑๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 541 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัจจยวาร 

[๘๑๙] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร. 

อนิยยานักธรรม อาศัยอนิยยานักธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนัยยานึกธรรม ตลอดถึง 
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนัยยานึกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

นัยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนัยยานึกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

นัยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนิยยานึกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 542 

นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนิยกานิกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อนิยยานึกธรรม อาศัยนึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยยานึกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
นึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม อาศัยนึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนึยยานึกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

1 " “ 1 '1 1 1 * 

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นนึยยานึกธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย. 


[๘๒๐] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนึสสยปัจจัย 
ในอุปนึสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี" ๔ 
มี " ๙ 
มี" ๔ 
มี" ๔ 
มี" ๙ 
มี " ๔ 
มี" ๙ 
มี" ๔ 
มี" ๔ 
มี" ๔ 
มี" ๙ 
มี" ๑ ฯลฯ 


มี" ๙. 

[๘๒๑] อนึยยานึกธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยยานึกธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนึยยานึกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 543 

[๘๒๒] อนิยยานึกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
มี ๓ นัย. 

[๘๒๓] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนิยยานิกธรรม 
อนิยยานักธรรม อาศัยอนึยยานักธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนัยยานึกธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์. 

นัยยานักธรรม อาศัยอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นนัยยานึกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 

นัยยานึกธรรม อาศัยนัยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นนัยยานึกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนัยยานึกธรรมและหทัย 


วัตถุ. 

[๘๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปดีปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนึสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 544 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำ. 

สังสัฏฐวาร 

[๘๒๕] นิยยานิกธรรม คลุกเคล้ากับนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นนิยยานิกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อนิยยานักธรรม คลุกเคล้ากับอนึยยานึกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนัยยานึกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ. 

[๘๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๒. 

[๘๒๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างน. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 545 
ปัญหาวาร 

[๘๒๘] นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยยานิกธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นนิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 
พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นนิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยยานึกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ. 

[๘๒๙] นึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่นึยยานึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นนึยยานึกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพ ฯลฯ แก่ 
อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึยยานึกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , ผล แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคย 
เกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยยานึกธรรม โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 546 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอนิยยานึกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ 
ฒวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยยานึกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอารัมมฌปัจจัย. 

[๘๓๐] นึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , นึยยานึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

นึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยยานึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

อธิปติธรรมที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยยานึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 547 

กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายกระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำนิพพาน 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยยานึกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , นึยยานึกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอธิปติปัจจัย 
[๘๓๑] นึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยยานึกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล โดยอนันตรปัจจัย. 

อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยยานึกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยยานึกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนึยยานึกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน ผล เป็นปัจจัยแก , ผล อนุโลม เป็นปัจจัย 
แก่ผลสมาบัติ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ 
โดยอนันตรปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่นึยยานึกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนึสสยปัจจัย มี ๗ นัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 548 

[๘๓๒] นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยยานิกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัย แก่ทุติยมรรค โดย 
อุปนิล'สยปัจจัย ฯลฯ ตติยมรรค เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยยานึกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว ยังสมาบัติ 
ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง 

มรรค เป็นปัจจัยแก , อัตถปฏิสัมภิทา แก , ธัมมปฏิสัมภิทา แก , นิรุตติปฏิสัมภิทา แก่ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา แก , ฐานาฐานโกสละ ของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึยยานึกธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกลูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอนึยยานึกธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌาน วิปัสสนา อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอนึยยานึกธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา ฤดู 
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธาที่เป็นอนึยยานึกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอนึยยานึกธรรม 
ฯลฯ แก , ความปรารถนา ฯลฯ แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย. 
อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , นึยยานึกธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกลูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนึสสยะ ได้แก่ บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค 
โดยอุปนึสสยปัจจัย ฯลฯ บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนึสสยปัจจัย. 
[๘๓๓] อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึยยานึกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 549 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๘๓๔] นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยยานิกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นนิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 
นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยยานึกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่ผล โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เจตนาที่เป็นนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

อนิยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยยานึกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ฯลฯ 

ที่เป็นนานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , ผล โดยกัมมปัจจัย. 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดย วิ ปากปัจจัย มีด นัยเท่านั้น 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยวิปปยุตตปัจจัย มี๓นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ 

พึงกระทำเหมือนอรูปทุกะ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย มี ๗ นัย 

พึงกระทำเหมือนอรูปทุกะ. 

หลักจำแนกหัวข้อปัจจัย มีบทต่างกันนั้น 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย. 


๓๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 551 

ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ 

[๘๓๖] นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยยานิกธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

นิยยานิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยยานึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. 

นึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก , นึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม โดยสหชาตปัจจัย. 

อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยยานึกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่นึยยานึกธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต 
ปัจจัย. 

นึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่นึยยานึกธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

นึยยานึกธรรม และอนึยยานึกธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยยานึกธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๘๓๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นึสสยปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 552 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

[๘๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๘๓๙] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับฯลฯ มี " ๕. 

อนุโลมนาติกาพึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

นิยยานิกทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 553 
นิยตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๘๔๐] นิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนิยตธรรม. พึงทำหัวข้อปัจจัยทั้ง ๕ 
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต 
วารก็ดี พึงทำเหมือนนิยยานิกทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน หลักจำแนกหัวข้อปัจจัย ต่างกัน. 

ปัญหาวาร 

[๘๔๑] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
มี ๔ นัย เหมือนกับนัยยานิกทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน. 

[๘๔๒] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็น 
พิยตธรรม กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยตธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นนึยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

อนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วใน 
กาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน 
เป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นอนึยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
ที่เป็นอนึยตธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 554 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอนึยตธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว กิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอนิยตธรรมโดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็น 
ต้นนั้น ราคะที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้นด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแส่นิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอารัมมฌปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ 
มาตุฆาตกรรม แก่ปิตุฆาตกรรม แก , อรหันตฆาตกรรม แก่รุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรม เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ยึดถือวัตถุ ใดวัตถุนั้นเป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย. 

[๘๔๓] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
นึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

นึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม และอนึยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 555 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายกระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา กระทำนิพพานให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยตธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนึยตธรรม เป็นปัจจัย แก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอธิปติปัจจัย. 

[๘๔๔] นึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึยตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนึยตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแต่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โวทาน ผล เป็นปัจจัยแก , ผล 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็น 
ปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , นึยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ โทมนัสที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่โทมนัสที่เป็นนึยตธรรม มิจฉาทิฏฐิที่เป็น 
อนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นอนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 556 

โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย. 

[๘๔๕] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ มาตุฆาตกรรม เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม 
แก่ปิตุฆาตกรรม แก , อรหันตฆาตกรรม แก่รุหิรุปปาทกรรม แก , สังฆเภทกรรม แก , มิจฉาทิฏฐิ' 
นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

พึงกระทำจักรนัย. 

ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ทุติยมรรค เป็นปัจจัยแก่ตติยมรรค ตติยมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ ท้าลายสงฆ์ทาน ฯลฯ 
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ เพื่อบำบัดกุศลกรรมนั้น 
พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว ยังสมาบัติที่ไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น 
แล้ว ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ฐานาฐานโกสละ โดยอุปนิสสยปัจจัย มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นอนิยตธรรม ทาน 
ฯลฯ ศีล อุโบสถกรรม ฌาน วิปัสสนา อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ฯเ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 557 

ศรัทธาที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยที่แก่ศรัทธาเป็นอนิยตธรรม ฯลฯ 
แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นอนิยตธรรมแล้ว ปลง 
มารดาจากชีวิต ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทมนัสที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นอนิยตธรรม โทมนัส ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม ฯลฯ 
แก , สังฆเภทกรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็น 
ปัจจัยแก่จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

[๘๔๖] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ รูปชีริดึนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม แก่ปิตุฆาตกรรม 
แก , อรหันตฆาตกรรม แก , รุหิรุปปาทกรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนิยตธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ นัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๘๔๗] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , นิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 558 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

เจตนาที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ. 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยวิปปยุตตปัจจัย มี๓นัย 

เหมือนกับอรูปทุกะ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย มี ๗ นัย 

เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย มี๗นัย. 

[๘๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารมมณปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 559 


ในอนันตรปัจจัย 

มีวาระ 6 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในยัญญมฌูญปัจจัย 

มี " 1 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๗. 


[๘๔๙] นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย. 
นิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม และอนิยตธรรม โดยสหชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 560 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. 

นิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่'นิยตธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 561 

[๘๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๘๕๒] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

อนุโลมมาติกาพึงให้พิสดาร. 

ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗. 

นิยตทุกะ จบ. 

สอุตตรทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๘๕๓] สอุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสอุตตรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 

เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ไม , มีแตกต่างกัน. 


สอุตตรทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 562 
สรณทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๘๕๔] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสรณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

มีหัวข้อปัจจัย ๕ เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ เหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร. 

[๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕. 

[๘๕๖] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรฌธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
[๘๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 563 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนึก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัจจยวาร 

[๘๕๘] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสรณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ. 

แม้ปัจจยวารแห , งอรูปาวจรทุกะ ฉันใด พึงกระทำฉันนั้น. 

[๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙. 

[๘๖๐] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ. 

อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายาตนะ ฯลฯ. 
สรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ. 

สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 564 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ. 

[๘๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓. 

การนับทั้งสอง นอกจากนก็ดี นิสสยก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี พึงกระทำ 
พึงทำหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยทั้งปวง. 



พร 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 565 

[๘๖๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๒ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๒ 


ว๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 


การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำ. 

ปัญหาวาร 

[๘๖๔] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหมือนกับอรูปทุกะ 
มี ๔ นัย. 

[๘๖๕] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งทิฏฐิ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เพราะ 
ปรารภโทมนัส โทมนัส เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 566 

คือ พระอริยะทั้งหลาย กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่ 
เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคล เจิด ของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นสรฌธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 

ในกาลก่อน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรณธรรม โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ 
ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอรฌธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. 

[๘๖๖] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น บุคคลกระทำทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 567 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

สรฌธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม และอรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

ในกาลก่อน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
ผล ฯลฯ กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย. 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถ 
กรรมแล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรณธรรม ให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นต้นนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ. 

[๘๖๗] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 568 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สรฌธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
อรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมบันตรปัจจัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย มี๕นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยลัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี๗นัย. 

[๘๖๘] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ราคะ ฯลฯ แก , ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะแล้วให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฌาน วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 569 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก , 

ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แล้วฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย. 

[๘๖๙] อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นโดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ จักขุวิญญาณกายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 
อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต. 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 570 

หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. ที่เป็นวัตถุ 
ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย. 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย. 

[๘๗๐] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย. 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 

พึงกระทำมูล 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย. 


อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก. 

ที่เป็นสหชาต ฯลฯ. 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย 

มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 571 

เหมือนกับอรูปทุกะ. 

[๘๗๑] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม และอรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรฌธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้น 
ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสรณธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย. 

สรณธรรม และอรฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต. 

สรณธรรม และอรณธรรม เป็นปัจจัย แก่อรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์. 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม และกว#งการาหาร เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย. 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสรณธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย. 

[๘๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 



พร?: 

ะอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 572 

ในสมบันตรปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

[๘๗๓] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรฌธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม และอรณธรรม โดยสหชาตปัจจัย. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔ - หน้าที่ 573 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

อรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. 

สรณธรรม และอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 


โดยปุเรชาตปัจจัย. 

สรณธรรม และอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย. 

[๘๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔. 

[๘๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ภาค 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

[๘๗๖] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔. 

พึงถือเอาอนุโลมมาติกา. 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัย 
ที่ไม , ใช่เหตุปัจจัยมี วาระ ๗. 

สรณทุกะ จบ 
อนุโลมทุกปัฏฐาน จบ 




